Gunnar Dal 


LEYNDARDÓMUR MARÍU 


Mariusögur frá 
tuttugustu ötd 

Gunnar Dal tók saman 



Reykjavík 2004 



Leyndardómur Maríu 

Prentun: Prentgarður 
Hönnun kápu: Lafleur 
Prentun kápu: Litróf ehf. 
Iafleur - Reykjavík - 2004 


Gunnar Dal • 2004 
Öll réttindi áskilin. 

Bók þessa iná ekki afrita ineð neinum hætti, svo sem 
Ijósmyndun, prentun, hljóðritun 

eða á annan sainbærilegan hátt, að hluta eða í heild, án skriflegs 
leyfís höfundar og útgefanda. 


ISBN: 9979-9626-7-4 



Ffanz Werfel í Lourdes, 1943 


13 


f^rsta lækningiii í Lourdes 

21 

Uppsprettaii 25 

IfaítaJestin_ 

31 

Kona sem læknaftist 34 

Lijgmadiir sem ekki læknaðist 

39 

Saga af stúlku sem efckJ læknaðist 

44 

Uiidri.nJJ'atíiiia.. 1917 


'Ei0Jt!Hiin í Fsiííinsi 

49 

Fatlma 13. maí, 1917 

50 

13. jujif' 1917 

54 

13, jálí, 1917 60 

13, ágúst, 1917 

67 

13, septembcr, 1917 

71 

13. október, 1917 

77 

Litla eikartréð höggvið niðtir 83 

13. nóvember og sióar 

85 







anaa er Mari'a 

























































Formáli 

* 

Ég held að um það verði ekki deilt, að María móðir Jesú 
Krists, sé langsamlega frægasta kona mannkynssögunnar. 
Um hana hafa verið sagðar sögur í árþúsundir. Þessar sögur 
hafa breytt mörgum samfélögum til hins betra, ekki síst 
stöðu konunnar. 

Milljónir manna hafa vegna snertingar við hina heilögu 
Móður talið sig með yfírskilvitlegum hætti hafa fengið bót 

r 

meina sinna, andlegra og veraldlegra. A tuttugustu öldinni 
eru þessar sögur margar frá Qölmörgum stöðum um allan 
heim. Ég hef tilfínningu fyrir því að samt séu fæstar þeirra 
skráðar. Þær eru fleiri og undarlegri en menn vita, aðrir en 
þeir sem sjálfír hafa lifað þær. 

I þessa bók hef ég ekki valið nema örlítið brot af öllum 
þeim sögum sem sagðar liafa verið um birtingar Maríu á 20. 
öld. 

Við valið á sögunum hafði ég það að leiðarljósi, að 
sögumar væru vel sagðar og góðar bókmenntir. Sist af öllu 
vildi ég með þessum sögum ganga gegn kaþólsku móður- 
kirkjunni, sem framar öðrum hefur sýnt Maríu virðingu, 
elsku og trúarhollustu. 

Það hefúr verið tekin saman skýrsla af Inlematioruil 
Marian Research Institute um birtingar Maríu víða um 
heim á tuttugustu öld. Skýrslan er frá 21. nóvember 2002. 
Þar er sagt að á 20.öld hafi orðið til Maríusögur á 386 
mismunandi stöðum. I skýrslunni er sagt hvar og hvenær 
þetta gerðist og hverjir sjáendumir voru á hverjum stað, þar 
sem þeirra er getið. 


7 



Afstaða kaþólsku kirkjnnnar til þessara frásagna hefur 
samkvæmt skýrslunni verið á ýmsan hátt. I skýrslunni er af- 
staða kirkjunnar merkt á fjóra vegu: Yes, No dedsion , 
Negatíve dedsion eða N.A, sem merkir engin svör. 
Tiltölulega fáar frásagnir eru merktar með Yes. En þær eru: 

Tung Lu 1900, Fatima 1917, Beauraing 1932, 
Banneux 1933, Hcedc-im-Emsland 1937, Wagen / 
Wigratzbad 1938, Maricnfricd 1940, Amsterdani 1945, 
Codosera 1945, Trc Fontana 1947, L'lle-Bouchard 
1947, Syracusa 1953, Ngom 1955, San Vittorino 
Roman 1964, Cefala Diana 1967, Zaitoun 1968, Akita 
1973, Betanía 1976, Kibého 1981, San Nicolas 1983. 

# 

Langflestar frásagnanna eru merktar með: No dedsion 
eða N.A. Þetta þýðir að hér sé engin endanleg afstaða tekin. 

Sjötíu og sex frásagnir eru merktar með: Negalive 
dedsion. Þessi merking getur þýtt tvennt: Non consíat de 
supernaturalitate og constat de nonsupernaturalitate. 
Síðari merkingin er endanlegur dómnr um að sagan sé 
marklaus, hin fyrri felur í sér inöguleika á nýrri rannsókn. 

Kaþólska kirkjan telur samkvæmt þessari skýrslu að 
yflrskilvitlegir atburðir hafi gerst bæði í Fatima og 
Portúgal og í Beauraing í Belgíu. Sama má segja um af- 
stöðu kirkjunnar til atburðanna í Lourdes í Frakklandi. 
Lourdes er að vísu ekki í þessari skýrslu, þar sem sú saga 
hefst á 19.öld. Fjórði staðurinn, sem sögur eru sagðar frá í 
þessari bók, Medjugorje í Króatíu, er í skýrslunni merktur 


8 



með: No decision. í þeim sögum hef ég eingöngu notað frá- 
sagnir heimamanna sem flestir eru beinir þátttakendur í því 
sem gerðist. Þeir segja frá því sem þeir sáu sjálfír. Sögumar 
sýna að kirkjunnar menn eru þar engan veginn allir sam- 
mála í afstöðu simii til þess sem gerðist í Medjugorje. 

Sögumar í þessari bók svara að hluta til spumingunni 
hvað það er sem menn hafa kallað leyndardóm Maríu. 
Hann er tcngdur hinum helga friði Guðs, sem læknar og 
leiðir menn að lokum heila heim. 

Það líður mörgum illa í þessum harða heimi. Milljónir 
manna og kvenna hafa brugðist við neyðarkalli tímans með 
því að taka þátt í starfí Maríu og verða þannig vegna verka 
sinna hluti af ljósvef hennar sem nær unt allan heim. 


Reykjavik, september 2004. 

Gunnar Dal 


Skýrslan frá lntermlional Marian Research Institute er birt í 
heild sinni í lok bókarinnar. 


ð 























* 








■ 






* 











O^JMÍrm 



Undrin í Lourdes í Frakklandi 
Maríusögur frá tuttugustu öld 

Þessar sögur frá Lourdes byrja áríð 1858 og eru að 
gerast þar alla tuttugustu 'öldina. 


11 




O-tyV' 



Franz Werfel í Lourdes 


Dauðadæmdur rithöfundur, Franz Werfel, flúði á stríðs- 
árunum undan herjum bjóðverja í Frakklandi til Pýrane- 
afjalla. Þaðan hugðist hann komast yflr landamærin til 
Portúgal. Yfírvöldin neituðu honum um vegabréf svo að 
hann varð að snúa við. Vinur hans ráðlagði honum að fara 
og leynast í Lourdes. Þar væri helsti griðastaðurinn. Hann 
fór huldu höfði og leyndist í borginni. Þannig kynntist hann 
sögu Bemadette og undrunum sem þar gerðust eftir að 
María birtist Bemadette Soubirous. 

Dag nokkurn, þegar hann var að missa vonina um að 
geta flúið úr landi, vann hann það heit að skrifa bók um 
Bernadette og lækningamar í Lourdes ef það kraftaverk 
gæti gerst að hann næði heilu og höldnu til Bandaríkjanna. 
Franz Werfel sem var gyðingur taldi það kraftaverk hvemig 
hann bjargaðist frá þessum aðstæðum. I-Iann stóð við heit 
sitt. Bókina nefndi hann: A Song of Bernadette eða Óðinn 
um Bemadette. 

Hami kallaði bókina skáldsögu en segir um hana í 
formála: 

"Ilvað er skáldsaga? Allir viðburðir sögunnar eru það 
sem gerðist í heimi raunveruleikans.” 

Lokaorðin í formála hans eru þessi: 

“Ég hef gerst svo djarfur að syngja sönginn um 
Bemadette þó að ég sé ekki kaþólikki heldur gyðingur. Það 
sem gaf mér kjark til að skrifa bókina var miklu eldri og 
eðlislægari eiður. 


13 



Þegar ég fyrst gerðist skáld sór ég þess eið að reynast, 
hvar sem ég væri og hvemig sem tímarnir væru, talsmaður 
hins guðlega leyndardóms tilverunnar og þeirrar helgi sem 
býr í sál mannsins. Ég hét því að stjómast aldrei af henti- 
stefnum tíðarandans, alveg sama hversu mikið menn 
hæddust að og fyrirlitu hin dýpstu og varanlegustu gildi 
okkar skammvinna lífs.” 

Bókin kom út á fjölmörgum tungumálum, þar á meðal 
íslensku, og varð ein af þekktustu bókum heimsins á 
fimmta áratug síðustu aldar. Kaflinn hér á eftir er úr þessari 
bók og segir frá fundum Bemadette og hinnar heilögu 
móður: 


Cítv 


14 



Bernadette 


Bemadette horföi í kringum sig í allar áttir. Augu hennar 
námu staðar við hellinn. Veðurbarin villirós við klettinn 
virtist hreyfa blöð sín mjúklega þó að það væri blæjalogn. 
Bemadette leit af henni á næstu blæösp til að sjá hvort þar 
bærðist ekki örlítill vindur í laufi trjánna við Massabielle. 
En laufíð á blæöspinni hreyföist ekki. Bernadette leit aftur 
til hellisins. Hann var aðeins fáein skref frá staðnum þar 
sem hún sat. Nú var villirósin alveg hreyfíngarlaus upp við 
klettinn. hað var þá missýning hjá henni að rósin hefði 
hreyfst. 

En það sem hún sá nú gat ekki verið nein missýning. 
Bernadette lokaði augunum, néri þau og opnaði þau aftur. 
Þetta gerði hún nokkmm sinnum. Það sem hún sá hvarf 
samt ekki. Grá morgunskíman lá yfír landinu. Aðeins í 
hellismunnanuin var sérkennileg djúp birta eins og gullinn 
bjanni sólarinnar hefði orðið þama eftir. 

Mitt í þessu ljóshafi var einhver sem virtist hafa risið úr 
djúpunum og var komin hingað eftir langa en átakalausa 
ferð. Og þessi vera var á engan hátt flöktandi andi eða 
reikull svipur, ekki heldur hverful draumsýn. Þetta var mjög 
ung kona, þokkafull og fíngerð, en kona sýnilega af holdi 
og blóði, lágvaxin fremur en há. Hún stó þarna róleg án 
þess að snerta bogadregnar línurnar á hellisopinu. 
Klæðnaður konunnar var alls ekki venjulegur. En hann var 
engan veginn gamaldags. Bemadette sá að hún var hvorki í 
þröngu lífstykki né klædd eflir nýrri Parísartísku. Fyrir 
nokkrum dögum hafði Bernadette verið viðstödd kirkju- 


f i t ti T ,«' 


15 



brúðkaup yngstu dóttur Lafites. Hún var í brúðarkjól sem 
hæfði ríka fólkinu í Lourdes. Föt þessarar konu voru miklu 
einfaldari en þvílíkir litir! Jafhvel ungfrú Peyret, sauma- 
kona fína fólksins, hefði ekki vitað hvaða efni var í þessum 
fötum. Stundum var það gljáandi eins og silki, stundum 
daufara, undarlegt efni sem minnti á snjóhvítt flauel. 

Bernadette fannst furðulegt að þessi unga kona var ber- 
fætt. Hún var með netta fætur, hvíta eins og fílabein. Báðir 
fætur voru skreyttir með rauðri rós. Það var eins og þessir 
fætur hefðu aldrei stigið niður á jörðina eða gengið á henni. 

í fyrstu var Bemadette gripin skelfingu sem breyttist 
smám sainan í stöðugan ótta. En þetta var enginn venju- 
legur ótti sem fær menn til að stökkva á fætur og flýja 
burtu. Það var eins og eitthvað snerti mjúklega enni hennar 
og brjóst, einhver sem faðmaði hana að sér og hún óskaði 
þess að þetta faðmlag tæki aldrei enda. Óttinn hvarf og 
breyttist í eitthvað sem Bemadette átti ekki nafn yfír og hún 
hafði aldrei áður komist í snertingu við. Kamiski var hægt 
að kalla þetta huggun? En fram að þessu hafði Bernadette 
aldrei hugkvæmst að hún þarfnaðist neinnar huggunar. I 
raun og veru gerði hún sér litla grein fyrir því eymdarlífí 
sem hún alla tíð hafði lifað. Hún hafði jafhan orðið að þola 
hungur. Húsnæði hennar var gamall fangaklefi í yfirgefnu 
fangelsi, og þessu húsnæði varð hún að deila með sex 
manna fjölskyldu. Hún lá oft andvaka og barðist við að ná 
andanum í þrálátum asmaköstum. Þannig hafði þetta alltaf 
verið og engar horfur á að því yrði breytt. Þetta var nakinn 
veruleiki og sjálfsagður hlutur. 

Nú komst hún í sífellt nánara samband við þessa 
undursamlegu huggun sem hún þekkti ekkert nafn yfir en 


16 



fór eins og heit samúðarbylgja um sál hennar. Þessi samúð 
gagntók allan líkama hennar og Bemadette fann að hun 
beindist ekki aðeins að henni heldur einnig að allri sköpun 
Guðs á jörðinni. 

Á meðan á þessu stóð hafði Bemadette ekki augun af 
ungu konunni. Konan virtist leyfa stúlkunni að stara á sig 
Iíkt og það væri gjöf. Þó að konan hreyfói sig ekki virtist 
hún einhvem veginn færast nær henni. 

Það hvarflaði ekki að Bernadette að hún væri í návist 
himneskrar veru. Hún kraup ekki eins og hún var vön að 
gera í kirkjunni. Hún sat á steini þar sem lækurinn Savy 
rann út í ána Gave. Þetta var í febrúar og veðrið var svalt og 
bjart. Hún hélt á öðrum sokknum í hendinni eflir að hafa 
vaðið yfír ána. I-Iún sá ekki neitt nema þessa yfirskilvitlegu 
fegurð ungu konunnar. 

Mitt í þessu hrifningarástandi datt Bemadette í hug að 
hegðun hennar væri ekki eins og hún ætti að vera. Hún sat 
en þessi kona stóð upprétt. Hún fór líka hjá sér vegna þess 
að hún var ekki komin nema í annan sokkinn. Hvað átti hún 
að gera? Hún stóð hikandi á fætur. Unga konan brosti til 
hennar. Bros hennar var jafnvel enn fallegra en nokkuð 
annað í fari þessarar yndislegu konu. Bemadette gerði það 
sem skólastúlkunum í Lourdes var kennt að gera þegar þær 
mættu kennslukonunni, föður Pomian eða séra Peyramale á 
götunni. Ilún beygði hné sín vandræðalega. Unga konan 
flýtti sér að svara kveðju hennar en ekki með líkt því jafn 
miklu yfirlæti og hefðarfólkið var vant að gera. Þvert á 
móti, kveðja hennar var óþvinguð og hlýleg eins og hún 
væri að heilsa gömlum félaga. 


17 



Þessi kveðja virtist tengja þær saman enn betur en áður. 
Þó að unga konan væri sú sem gaf en hún sú sem þáði 
gjöfina myndaðist milli þeirra sterk eining samúðar og 
hamingju sem flæddi milli þeirra og náði til innsta kjama 
sálarinnar: Jesús og María, hugsaði Bernadette, hún stendur 
og ég stend. 

Bemadette fannst hún verða að krjúpa tii að sýna 
virðingu sína. Hún snéri sér beint að hellisniunnanum og lét 
sig falla á hné niður á steininn. Eins og til að koma til móts 
við hana steig konan eitt skref í átt til hennar fremst fram í 
hellisopið en stóð þar kyrr. Annað hvort gat hún ekki eða 
vildi ekki fara lengra. Hún rétti fram hendurnar eins og til 
að faðma hana að sér eða gefa henni merki um að rísa á 
fætur. Langa stund gerðist ekki neitt. Það var cins og konan 
biði eftir að hún gerði eitthvað. En Bernadette hugkvæmdist 
ekki að gera neitt, hún kraup þama á steininum og horfð á 
konuna. Henni fannst þetta orðið dálítið vandræðalegt og 
hafði áhyggjur af því. Þó að hún skildi vel smæð sína vildi 
hún samt gera allt sem hún gat tií að þóknast þessari óvið- 
jafnanlega fögru veru. 

Það kviknaði ný hugsun í huga Bernadette. 

Hvaðan kom þessi kona? Upp úr jörðinni? Og getur 
nokkuð gott komið frá þeim stað? Kemur ekki allt hið góða 
ofan að, af himnum? Það notar skýin og sólargeislana sem 
farartæki á leið siimi til jarðarinnar eins og málverkin í 
kirkjunum sýna. 

En hvaðan sem þessi fagra vera kom og hvaða leiðir sem 
hún hafði gengið á þessum beru fótum þá var eitt alveg 
óskiljanlegt: 


18 



Hvers vegna í ósköpunum kaus hún að koma til 
Massabielle í þennan hellisskúta sem ílóðin í ánni skola upp 
í beinum af dauðum skepnum, koma á stað sem var 
ruslahaugur, verustaður fyrir svín og slöngur, staður sem 
allur heimurinn hlaut að fyrirlíía? 

Þessar grunsemdir Bernadette ristu samt ekki djúpt. Hún 
var í raun uppnumin og full af fognuði yfir þessari fegurð: 

Engin fegurð er að öllu leyti bundin líkamanum. Allt 
sem kallað er fagurt í fasi manna er í raun fegurð sem 
kemur að innan. Fegurð þessarar veru var yfirskilvitleg eins 
og hún væri komin úr öðrum heimi. Bemadette langaði til 
að signasig. 

Að signa sig var í heimi Bemadette allra meina bót. Hún 
hafói notað signinguna frá blautu barnsbeini. Krossmarkið 
var besta vömin gegn erfiðum draumum næturinnar. Hún 
notaði það stundum líka á daginn. Það kom fyrir að hún 
þóttist sjá undarlegar sýnir. Þegar hún horföi á skáldaða 
veggina í litlu íbúðinni þ eirra breyttust flekkimir á 
veggnum í alls konar inyndir sem flestar voru afskræmdir 
hlutir úr veröld skugganna. Stundum sá hún geithafiirinn 
hræðilega, illfyglið hann Orphide, sem eitt sinn þegar hún 
var úti að ganga hafói sett undir sig hausinn og elt hana um 
allt engið. Bemadette skildi þetta ekki. Hvers vegna varð 
hún sem dýrkaði allt sem var gott, yndislegt og fagurt að 
þurfa að þola það að sjá allar þessar afskræindu og ljótu 
myndir? 

Bernadette horföi á bera fætur konunnar og vildi signa 
sig en kom sér ekki til þess. Hún gat hvorki hreyft legg né 
lið. Þetta var ekkert óvenjulegt. Hún haföi stundum fengið 
martröð og gat þá ekki hreyft sig eða kallað á frelsarann til 


19 



að biðja hann að vernda sig gegn illum öflum. En þetta 
magnleysi hennar núna til að lyfta hendinni virtist eiga sér 
sérstaka orsök. Kannski hafði konan lesið hugsanir hennar 
og var nú að refsa henni fyrir þær? Ef til vill hefði það að 
signa sig hér verið ófyrirgefanlegt brot á góðum siðum og í 
hæsta máta vandræðalegt? Vafalaust vissi þessi fagra vera 
um allt sem snerti krossinn. 

Nú lyfti veran fagra upp hægri hendi, hæglátlega líkt og 
hún væri að leiðbeina Bemadette. Konan signdi sig. Það var 
eins og krossmark hennar væri úr ljósi. Bemadette hafði 
engan séð signa sig á þennan hátt. Það var eins og kross- 
markið svifi um loftið. Andlit verunnar fÖgru var orðið 
mjög alvarlegt. Svipur hennar sendi um Bernadette nýja 
fagnaðarbylgju. Þegar Bemadette signdi sig var hún vön að 
snerta enni sitt og brjóst lauslega. Núna fannst henni 
einhver mildur máttur stýra hendi sinni, líkt og þegar barni 
er kennt að skrifa. Þessi máttur stýrði á sama hátt hönd 
Bernadette til að þrýsta þessu máttuga og göftiga tákni á 
enni hennar. Og nú brosti veran fagra aftur til hennar líkt og 
gerst hefði mjög þýðingarmikill og mjög dýmiætur 
atburður. 



-'líy ~ T J f i t ti T ,«' 



Fyrsta lækningin í Lourdes 

Franz Werfel segir frá: 


Bouriette, fyrrverandi steinhöggvari og vegavinnumaður, 
var ekki alveg blindur á hægra auganu. Hefði hann verið 
alveg blindur hefði það, eins og segir í guðspjallinu, 
hneykslað hann tninna. Astandið var þannig að hann var 
stöðugt þjakaður af kláða og sviða í þrútnu auganu. Þetta 
gráa þokuský sem lá alltaf yflr hægra auganu virtist einnig 
spilla sjóninni á því vinstra. Bouriette var farinn að láta allt 
líf sitt snúast um þennan krankleika sinn. Vinir hans vor- 
kenndu honum og hann fór sjálfur að leggja rækt við sjálfs- 
vorkunnsemi sem var á vissan hátt notaleg. 

“Við hveiju er hægt að búast af blindum manni?” var 
hann vanur að segja. Þannig losnaði Bouriette við að gera 
miklar kröfur til sjálfs sín. Þess vegna hætti hann sínu erfíða 
starfi þó að hann væri ungur að áruin og lifði á aukastörfum 
sem til féllu. Á þennan hátt var líflð þægilegra og hann 
hafði afsökun sem bæði fjölskylda hans og samfélagið tóku 
gilda. Einhver kynni að halda að vegna þessara aðstæðna 
hefði hann lítið á lækningu að græða. Samt læddist að 
honum óvenjuleg hugsun eitt sinn á leiðinni frá Soubirous 
til Cazenave. 

Eins og allir sem búa við stöðuga vanlíðan fannst honum 
að allt yrði að reyna, allt sem hugsanlega gæti komið að 
einhverju gagni. Þess vegna snéri hann við og fór til Rue 
des Petites Fossées, þar sem hann átti heima. Úti fyrir 
húsinu stóð sex ára dóttir hans. 


■ 


21 



“Hlustaðu nú á mig, dóttir góð. Þú veist hvar hellirinn í 
Massabielle er, þar sem Bernadette Soubirous sér alltaf 
sýnir?” 

Dóttirin varð svolítið móðguð. 

“Auðvitað, pabbi, ég er búin að fara þangað þrisvar 
sinnum.” 

“Hlustaðu nú vel á mig, elskan mín. Farðu inn til 
mömmu þinnar og biddu hana um bút af pokastriga. Settu í 
hann blautan leir sem þú skalt grafa upp úr hægra hominu 
innst í hellinum. Gleymdu því ekki, innst í hægra horninu. 
Komdu svo með þetta til mín niður á pósthúsið. Skilurðu 
mig?” 

Hálfum klukkutíma síðar laumaðist Bouriette með 
blautan leirinn vafmn inn í striga inn í Cazenave hesthúsið 
og faldi sig þar í dimmasta skotinu. Þar settist hann niður á 
auðan stall og hallaði sér upp að veggnum. Hann setti 
strigann með vota Ieirnum við hægra augað. Vatnið rann 
niður andlit hans. Hann taldi að lækningin tæki sinn tíma 
svo að hann beið þama í þessu skúmaskoti þar til klukkan í 
Péturskirkjunni sló tvö. 

Þegar hann loks gekk út í dagsbirtuna hörfaði hann aftur 
á bak, yfirbugaður af allt of sterku Ijósi. Ósjálfrátt lokaði 
hann vinstra auganu. Gráa skýið á hægra auganu haföi 
breyst. Nú sá hann í gegnutn það eins og slæðu. Gegnum 
hana gat hann séð útlínur hlutanna nákvæmlega. Bouriette 
komst í mikið uppnám, ekki fyrst og fremst vegna augans 
heldur vegna hinnar nýju uppgötvunar. Ilann þaut yfir 
Marcadale torgið til dr. Dozous, læknis. 

Biðstofa læknisins var full. Bouriette ruddist inn á 
læknastofuna án þess að banka. 


22 



'‘Svona gera menn ekki, Bouriette,” sagði læknirinn 
fullur vandlætingar. “Farðu út aflur og bíddu á þínum stað.” 

“Ég get ekki beðið.” Maðurinn var viti sínu fjær. “Ég er 
aftur búinn að fá sjón á hægra auga. Eg læknaði það með 
leir úr hellinum. Og nú get ég séð. Þetta er krafiaverk.” 

“Þetta eilífa kraftaverkatal ykkar,” tautaði læknirinn. 
Samt myrkvaði hann stofúna og kveikti á sterkum lampa til 
að skoða auga Bouriettes. 

“Fjögur alvarleg ör á sjónhimnunni, nethimnan að hluta 
til fráskilin. Samt getur þú séð einhverja glætu, er það ekki? 
stundum meira, stundum minna.” 

“Það er rétt,” át Bouriette eftir honum. “Stundum meira, 
stundum minna.” 

Eins og tílt er um augnsjúklinga gat læknirinn auð- 
veldlega gert hann óöruggan um á hvaða stigi þessi sjón- 
skerðing hans væri. 

“Og í dag sérð þú betur, er það ekki?” 

“Jú, miklu betur, læknir. Það er eins og það sé ljós í 
auganu og með því get ég séð hvað sem er.” 

“Þannig hegðar sjónin sér nú ekki. Þú hefur þrýst á 
augað klukkustundum saman og með því truflað sjón- 
taugina.” 

Dozous sneri lampanum og lét Ijósið falla á töflu sem 
hékk á veggnum. 

“Lokaðu vinstra auganu. Getur þú sagt mér hvaða stafur 
þetta er?” 

“Nei, læknir. Það get ég ekki.” 

“Opnaðu vinstra augað og lokaðu því hægra. Getur þú 
nú sagt mér hvaða stafur þetta er?” 

Nei, það get ég ekki læknir.” 


23 



“Það er undarlegt. Ilorfðu þá á hann nieð báðum augum. 
Getur þú nú sagt mér þetta?” 

“Nei, ég get það ekki, læknir, ég er ekki læs.” 

Dozous dró aftur gluggatjöldin frá. 

“Komdu á morgun þegar þú ert búinn að róa þig niður, 
Bouriette.” 

Á leiðinn út tautaði sjúklingurinn og þóttist viss í sinni 


sök. 

“Mér er sama hvað þú segir. Ég veit að þetta er krafta- 
verk.” 

Dr. Dozous gat ekki fyllilega ákveðið hvort þetta tilfelli 
ætti fremur að falla undir augnlækningar eða ímyndunar- 
veiki. 


24 



Uppsprettan 

Franz Werfel segir frá: 


Ljósglætan sem áður hafói komið í auga Bouriettes var 
aftur horfin en gráa þokuskýið var þar áfram. Gegnum það 
gat hann samt séð hluti alveg greinilega. I-Iann var sann- 
færður um að ástæðan fyrir þessu væri blauti leirinn úr 
Massabielle helli sem hann haföi lagt yfir augað. Hann fór 
samt ekki til læknisins til að segja honum frá þessu af óttá 
við að læknirinn svipti hann trúnni og hindraði á þann hátt 
fúlla lækningu. Bouriette var ákveðinn í að halda þessu 
áfram. I-Iann haföi þegar sagt nokkrum vinum sinna frá því 
að hann hefði að nokkru leyti fengið sjónina aftur. Og 
flestir vinimir hlógu að honum. En þótt undarlegt væri þá 
trúðu honum tveir eða þrír af fyrri vinnufélögum hans. 
Samfélag steinhöggvara og vegavinnumanna var samstæður 
hópur. Flestir voru þeir fátækir menn sem urðu snemma 
gamlir fyrir tímann í þessari þrælavinnu. Kæmi það fyrir 
eins og núna að einhver fengi óvæntan glaðning var honum 
deilt með hinum svo allir eignuðust hlutdeild í vinningnum. 
Þeir voru ekkert trúaðri en gengur og gerist hjá fólkinu í 
Bigorre. En ef sannanlegt kraftaverk gerðist á einum af 
félögunum litu allir á það sem skrautfjöður í sínum eigin 
hatti. Þess vegna var það að þegar Bouriette sagði frá 
þessari óvenjulegu reynslu sinn þá skiplust gömlu félagamir 
á þýðingamiiklu augnaráði og kinkuðu kolli hver til annars. 

Um þrjúleytið fór Louis Bouriette aftur til Massabielle til 
að ná í nýja handfylli af leir til að leggja við augað. Þegar 
hann kom í hellinn voru þar saman komnar nokkrar konur. 


25 



Þær beygðu sig yfir örlitla lækjarsytru sem seytlaði upp um 
vota leirinn í hellinum og var byrjuð að leita sér að farvegi í 
sandinum í átt að Savy. Þessi lækjarsytra var ekki stærri en 
vatnsrennsli sem oft myndast í göturæsi í rigningu. Samt 
var kraftur í þessu rennsli sem gat bent til að það kæmi úr 
dýpri uppsprettu. 

“Hvað er nú þetta?” spurði Bouriette fullur undrunar. 

“Við vorum með bænabandið milli handanna,” sagði ein 
kvennanna, “og allt í einu byrjaði vatnið að streyma. Við 
sáum hér ekkert vatn þegar við komum.” 

“Þetta lítur fjandakornið ekki út fyrir að vera neitt fúa- 
mýrarvatn,” hvein í Bouriette. “Þetta er lítil raunveruleg 
uppspretta.” 

Það kom sigurglampi í augu gömlu bóndakonunnar frá 
Ómex. 

“Hin blessaða Móðir sagði Bemadette að fara hingað að 
lindinni sem enginn sá, drekka úr henni og þvo sér. Og hér 
er uppspretta.” 

“Sem Guð er yfir mér, þetta er lindarvatn,” hrópaði 
Bouriette og hljóp af stað til mylluhússins við Savy til að 
segja malaranum Antoine Nicolau tíðindin. 

Góður malari hefur alltaf gott vit á þrennu: Hrossum og 
ösnum, komi og síðast en ekki síst vatni. Ef þess þarf með 
getur malari alltaf útbúið stíflu í læk, róið skektu og gert 
þró fyrir lindarvatn. Nicolau skoðaði lækjarsytruna í 
hellinum fagmannlega og reyndi að gera sér grein fyrir 
hvers eðlis hún væri. 

“Það er alltaf eitthvað til í öllu sem Bemadette segir,” 
sagði hann loks. “Þessi vatnsæð kemur beint úr klettinum.” 


26 




“Svo að hin blessaða Móður hefur þá gert kraftaverk,” 
sagði ein kvennanna í kappræðutón. 

“Það er ekki auðvelt að höndla uppsprettu.” sagði 
malarinn. “Ég er enginn fagmaður í því. Venjulega er hún 
mörg lítil vatnsaugu sem þarf að sameina. Þessar litlu æðar 
geta hæglega runnið út í sandinn og lindin hverfur. Ég held. 
góðar konur, að skynsamlegast væri fyrir ykkur að tala sem 
minnst um þetta.” 

Nicolau og Bouriette gengu afsíðis og ræddu málið. Því 
næst fóru þeir saman út á veginn frá Tarbes sem lá yfír 
Ijallshryggina niður hlíðina hinum megin þar sem vega- 
gerðarmenn unnu við að höggva til steina. Þessir gömlu 
félagar Bouriettes voru þakklátir Maríu og fúsir til að hjálpa 
honum. Eftir venjulegan vinnudag fóru þeir með áhöld sín 
yfír í hellinn. Flestir mannanna fóru í að gera við brattan 
stíg sem lá frá klettinum og koma upp handriði með fram 
honum. 

Áður en myrkur féll á sendi Antoine Nicoiau eftir 
kyndlum frá myllu sinni. í flöktandi bjamia þessara ljósa 
vann hann verk sitt og það heppnaðist framar öllum vonum. 
Hann hafði fýlgt vatnsæðinni fáein fet inn í klettinn þegar 
vatnið skyndilega gusaðist út úr honum. Holan varð strax 
bannafull af vatni. Nú byrjaði hann að byggja þarna litla 
steinþró. Mennimir völdu ávala steina sem þeir notuðu í 
hleðslu og settu steinlím á milli þeirra. Þeir gerðu líka stein- 
botn í þróna nema þar sem lindin spratt upp. Tært og svalt 
lindarvatnið fyllti steinþróna. Þau drukku öll þetta hreina 
vatn, þömbuðu það í sig. Af þessu vatni fannst ekkert 
jarðarbragð. Þetta var tært og hreint bergvatn. Seinna fóru 
þeir Nicolau og Bouriette aftur til myllunnar til að sækja 


27 



timburstokka sem alltaf eru til í hverri myllu. Eftir þeim 
leiddu þeir vatnið sem rann úr þrónni. Fyrst eftir að öllu 
þessu var lokið fór Antoine heim í hreysi Bemadette til að 
segja fjölskyldunni þessi góðu tíðindi. 

Þetta sama kvöld voru fyrimienn bæjarins skáldið og 
kennarinn Lafite og Clarens á göngu um Chalet Isle. Það 
var komið fram í lok febrúar og vorið lá í loftinu. Fullt 
tungl rann upp himinbogann. Þegar þessir tveir heiðurs- 
menn gengu frá garðshliðinu sáu þeir kyndla í Massabielle. 

“Þetta var ég búinn að segja þér,” sagði Clarens. “Hér 
verður enginn friður fyrr en.” 

“Fyrr en hvað?” spurði Lafíte en hann féll ekkert svar. 

Þeir beygðu inn á götuna upp að hellinum, Lafíte í fyrsta 
skipti. Clarens hafði verið þama síðast í gær og hlustað þá á 
háðsyrði og Þórðargleði gáfumannanna sem hæddust að 
heimsku Bemadette litlu sem hafi sagt að þama væri lindar- 
vatn. Þeir gengu til verkamannanna sem vom nýbúnir að 
ljúka verki sínu og horfðu á það ánægðir á svip. 

“Hvað hafið þið verið að gera hér?” spurði Clarens. 

“Líttu á uppsprettuna,” svaraði Bouriette og sveiflaði 
höndunum eins og töframaður. 

Antoine dýfði handleggnum í vatnið alveg upp að oln- 
boga. 

“Bemadette sagði að hér væri uppsprettulind. Og hér er 
hún. Og ekkert lítilræði. Hún er ekki minna en hundrað 
lítrar á mínútu.” 

Lafíte klappaði Clarens á axlimar. 

“Hvað sagði ég ekki? Hvað segir þú nú um spádómsgáfú 
mína? Manstu ekki að ég sagði þér fyrir þremur vikum að 


28 




hér væri vatnadís á ferð. En hvorki loftandi né 
skógargyðja ” 

Clarens snéri sér að verkamönnunum. 

“Hver skipaði ykkur að gera þetta og hver borgar ykkur 
fyrir þetta?” 

“Sjáðu til, herra,” sagði einn vegagerðannannanna. “Við 
unnum hér nokkra tíma í yfirvinnu fyrir Maríu. Hún borgar 
þetta einhvern tíinann...” Þeir hlógu góðlátlega. 

Malarinn sagði. 

“Þetta er raunverulega kraftaverk, það eigum við 
Bemadette að þakka. Og í gær hæddust þið að henni.” 

“Hægan, hægan, kæri Nicolau,” greip Clarens fram í 
fyrir honum. “Hvar er þetta kraftaverk þitt? Er uppsprettan 
kraftaverk? Var hún ekki alltaf iim í fjallinu? Bemadette bjó 
hana ekki til hún aðeins uppgötvaði hana.” 

Skáldið benti með miklum tilburðum upp í loftið og 
sagði. 

“I-Iorfið á tunglið þarna, herrar mínir. Er Lúna, þessi 
dauði fylgihnöttur, sem snýst eilífíega í kringum okkur ekki 
kraftaverk? Vegna þess að þið eruð öll blind á hin miklu 
kraftaverk þurfið þið á litluin kraftaverkum að halda.” 

Þessari algyðislegu athugasemd skáldsins var afar illa 
tekið. Gamli verkamaðurinn svaraði háðslega. 

“Hvaða vitleysa er þetta, herra minn. Ætlar þú að segja 
okkur að tunglið sé kraftaverk? Við þekkjum öll tunglið 
afar vel. Það hefur alltaf verið héma. Það sem er hér hjá 
okkur alla tíð er ekkert kraftaverk.” 

Herramennimir tveir snéru heim á leið. 


29 



"Þessi skáld, nú á dögum,” sagði kennarinn, “eru því 
miður hætt að geta talað þannig að venjulegt fólk skilji 
þau.” 

“Þetta gæti verið rétt hjá þér, kæri vinur,” svaraði Lafíte. 
“Ég á í erfiðleikum með að fá jafnvel þig til að skilja, hvað 
ég er að segja.” 


30 



Hvíta lestin 

Fulton Ursler segir frá: 

Þokunni var að létta þegar ég fór frá hótelinu en tindar 
fjallanna voru huldir bak við skýin. Það var einmitt á 
svöluin morgni eins og þessum sem Bernadette sá Maríu 
fyrst. Þegar ég gekk yfír gömlu brúna hugsaði ég um helgi- 
sögurnar sem ég var að lesa í gærkvöldi áður en ég fór að 
sofa. Sögur sem höfðu verið sagðar í árþúsundir um 
egypska konu sem elskaði Móses. I-Iann endurgalt ekki ást 
hennar og þessi ógæfusama kona fór buil úr Nílardalnum til 
Pýreneafjalla og byggði fyrst þetta fjallaþorp til að gleyma 
honum. 

Ég var enn að hugsa um þessa konu þegar ég gekk stein- 

9 

þrepin upp hlíðina í átt til hellisins. Eg hélt ég væri einn á 
ferð en þegar ég kom nær sá ég að mikill mannfjöldi hafði 
safnast þar saman, kraup fyrir framan altarið í hellinum á 
undan morgunmessu og altaiisgöngu. Hugur mimi var 
gagntekinn fi'iði. Hér var gott að vera. Samt varð ég 
þreyttur á hinni löngu dagskrá og fór á göngu um mjó stræti 
bæjarins. I-Iér voru fáir á ferð. Ég gekk til járnbrautar- 
stöðvarinnar. Sérstök lest full af sjúklingum var að remia 
inn á stöðina. Þetta var hjálparvana fólk. Ég horfi á fólk 
staulast um á hækjum eða var borið úr Iestinni í sjúkrabíl 
eða önnur faiartæki og ég var gripinn vonleysi. Allt þetta 
fólk getur ekki læknast hér, jafnvel enginn. Þetta vesalings 
fólk er með krabbamein, sykursýki, berkla, sýflis. Hvers 
vegna eru menn að vekja falskar vonir með þessu fólki og 
senda það síðan vonsvikið heim? 


31 



í þessu þorpi koma oft saman í einu um tvö hundruð 
þúsundir manna sem eru sjúkir á sál og líkama. Er ef til vill 
kirkjan og ótal kaupmangarar aðeins að hafa þetta vesæla 
fólk að féþúfu, eins og svo margir óvinir trúarinnar segja? 
Eg ákveð að fara ekki frá Lourdes fyrr en ég hefði fengið 
svar við þessari spumingu. 

Til að komast nær barni nu, Bernadette, ákvað ég að 
leggja leið mína til hússins þar sem Bemadette bjó þegar 
þessi undarlega saga hófst. Þetta hús hafði verið fangelsi til 
ársins 1858 en þótti þá óíbúðarhæft jafhvel fyrir fanga. 
Fimm manna fjölskylda Bernadette bjó þarna í yfirgefnum 
fangelsisklefa. 

Ellefta febrúar, 1858, höfðu systkinin þrjú farið út til að 
safha eldiviði. Bernadette hafði gægst inn um opið á 
hellinum við Massabielle og sá þar konu í skínandi klæðum 
sem brosti til hennar. Og bros hennar var engu öðru líkt. 
Átján sinnum sá Bernadette þessa sömu sýn. Ilún sagði 
fólkinu að þetta væri María mey. Hún hefði talað til sín og 
Bernadette hefði hlýtt því sem hún sagði henni að gera, 
jafnvel þegar María sagði henni að drekka úr uppsprettu- 
lindinni við fætur hennar. Þarna var ekkert vatn. En 
Bemadette hlýddi og fólkið horfði á þennan vesalings kjána 
róta upp jörðinni með berum höndum. En þegar hún gróf í 
jörðina fór vatn að renna upp úr jörðinni. Síðan hefur mikið 
vatn stöðugt runnið frá þessari lind. Fyrsti maðurinn sem 
baðaði sig í henni var steinsmiður sem varð blindu á vinstra 
auga eftir að hafa fengið flís úr marinara í augað. Hann sá 
aflur með auganu og hélt þeirri sýn meðan hann lifði. 
Dauðvona barn var baðað upp úr þessu svala vatni og lifði 
það að sjá Bernadette gerða að einum af dýrlingum 


32 



kaþólskn kirkjunnar um það leyti sem Franklin D. 
Roosevelt varð forseti Bandaríkjamia. 

“Allt saman sefasýki og ofskynjanir,” sögðu lærðu 
mennimir. 

“Stúlkan var einfaldlega geðveik,” sagði doktor Voisin 
eimi af þekktustu læknum Parísar. Ilann haföi aldrei komið 
til Lourdes. 

“Hvers vegna var þessi stúlka valin?” spurði ég gömlu 
fangelsisveggina með rimlutn fyrir gluggum og mynd af 
hinum krossfesta. En veggimir steinþögðu. Samt gat ég 
ekki látið leit mína að Maríu og Bemadette enda hér. Ég 
ákvað að halda leit minrii áfram. 


33 



Konan sem læknaðist 

Fulton Ursler segir frá: 

Þessi saga gerðist við Massabielle - hellinn í Lourdes 
árið 1903. 

“Er okkur óhætt að fara með Maríu Feirand niður að 
böðunum, læknir?” spurði hjúkrunarkonan. 

Lerrac læknir leit á hana uiidrandi. 

“Hún gæti dáið á leiðinni,” sagði hann. 

“En hún er staðráðin í að láta baða sig,” sagði hjúkrunar- 
konan, “til þess kom hún þessa lögnu leið.” 

Dr. J. gekk inn í stofuna. Lerrac spurði hann álits um 
hvort óhætt væri að láta flytja Maríu Ferrand út að lindimii. 

Abreiðunni var aftur flett ofan af stúlkunni og grindin og 
íspokinn tekin burtu. Dr. J. rannsakaði sjúklinginn af 
nákvænmi. 

“Hún er á grafarbakkanum,” hvíslaði hann. “Mér þykir 
líklegt að hún deyi niðri við hellinn.” 

“Þú heyrðir, ungfi'ii, hvað hann sagði. En ég ræð engu 
hér og get hvorki leyft þetta né bannað.” 

Það var príorinnan sem tók ákvörðunina. 

“Það skiptir ekki máli,” sagði hún, “hvort hún deyr í dag 

eða á morgun. Það væri grimmúðlegt að verða ekki við 

* 

þessari síðustu bæn hennar. Eg býst samt ekki við að hún 
lifi það að komast þangað. Við skulum fara með hana 
núna.” 

“Ég verð niðri við böðin,” sagði Lerrac. “Ef hún missir 
meðvitund skuluð þið senda eftir mér.” 


'ÍVity ~*J f i t ft T , «' 


34 



A.B. og annar sjálfboðaliði komu með börur. Á þeim lá 
María Ferrand. Hún lá á bakinu, lítil og visin undir brúnni 
ábreiðunni yfír útþöndum kviði hennar. Hún dró andann ótt 
og títt. 

I>eir settu börumar á jörðina rétt sem snöggvast, áður en 
þeir fóru með þær inn í böðin. 

Kirkjuklukkan sló tvö. Litlir vagnar sem burðarmenn 
drógu nálguðust og hópur pílagrímanna stækkaði. Og hér lá 
María Fenand sem haföi orðið að eyða mestallri ævi sinni 
á berkladeildum sjúkrahúsa og var nú við dauðans dyr án 
þess að hafa nokkum tímann lifað. Lerrac fór að biðja fyrir 
henni. Og mannfjöldinn bað með honum fyrir ástvinum 
sínum. Allir lyf'tu höndum. Það var eins og vindur blési um 
mannhafíð, eitthvað óáþreifanlegt, hljóðlátt, máttugt og 
ómótstæðilegt. Lerrac fann greinilega þessi sterku áhrif. 
Hann langaði til að gráta. 

Klukkan var að ganga þrjú. Hellirinn í Massabielle- 
klettinum var uppljómaður af þúsundum kertaljósa. Innan 
við háar jámgrindur var stytta af hinni heilögu mey. Hún 
stóð í skotinu þar sem Bemadette haföi áður séð hina hvít- 
klæddu konu. Fyrir framan Maríustyttuna var sjúklingum 
ætlað afgirt svæði. Rétt upp við grindurnar stóðu börur 
Maríu Ferrand. Þegar Lerrac og M. komu að þeim sáu þeir 
að hún lá hreyfíngarlaus og virtist eiga skammt ólifað. Allt í 
einu virtist honum einhver breyting verða á henni. Djúpu 
skuggarnir á andliti hennar voru að hverfa og hörund 
hennar virtist ekki eins öskugrátt og áður. Lerrac laut ofan 
að börunum, þreifaði á púlsi hennar og hlustaði á 
andardráttinn. 


35 



“Andardrátturinn er ekki eins hraður,” sagði hann við M. 
Hann yppti öxlum. 

“Bendir það ekki til að dauðastundin sé að nálgast?” 
spurði hann. M. var trúlaus maður og trúði síst af öllu á 
kraftaverk. 

Lerrac svaraði engu en honum duldist ekki að allt 
líkamsástand hennar var að færast í betra horf. Það var 
eitthvað að gerast. Ilann studdist upp við vegginn hjá 
börunum og hafði ekki augun af henni. Andrúmsloftið var 
þrungið tilbeiðslu. Andlit Maríu Feirand breyttist smám 
saman. Augu hennar sem áður höfðu verið sljó, beindustnú 
að hellinum og það var eins og nýtt líf kviknaði í þessum 
augum. 

Lerrac fölnaði upp. Abreiðan sem lögð hafði verið yfir 
útþaninn kvið Maríu Ferrand var að síga niður smátt og 
smátt. 

“Líttu á hana,” hrópaði hann til M. 

“Já,” sagði M. “Þetta er alveg rétt. Kviðurinn virðist hafa 
minnkað. Hún liggur líklega öðru vísi en áður.” 

Kirkjuklukkan var að enda við að slá þrjú. Nokkrum 
mínútum seinna sáust engin merki um útþenslu á kviði 
Maríu Ferrand. 

Lerrac athugaði andardrátt hennar og æðasláttinn í 
hálsinum. Hjartslátturinn var mjög tíður en hann var orðinn 
reglulegur. Nú var enginn vafí á því lengur að eitthvað 
hafði gerst. 

“Hvernig líður þér?” spurði hann. 

“Mér líður vel,” svaraði hún lágum rómi. “Ég er enn þá 
þróttlítil en ég fmn að ég hef læknast.” 


36 



Lerrac stóð hjá henni þegjandi og hugur hans var 
lamaður: Þetta gat ekki gersL Þetta gat ekki verið annað en 
draumur. 


Hjúkrunarkonan bauð Maríu Ferrand mjólkurglas. Hún 
drakk allt úr galsinu. Eftir fáeinar mínútur reisti hún upp 
höfuðið, leit í kringum sig , hreyfði sig lítið eitt til og snéri 
sér síðan á hliðina án þess að það virtist valda henni 
nokkrum sársauka. 


Lerrac hélt aftur til gistihússins þar seni hann bjó og 
ákvað að draga engar ályktanir af atburðinum fyrr en hann 
hefði til fullnustu gengið úr skugga um hvað í raun hefði 


gerst. 

Klukkan hálf átta fór hann aftur til sjúkrahússins. Mann 
opnaði dyrnar á sj úkrastofunni og flýtti sér inn að rúmi 
Maríu Ferrand. Þar nam hann staðar orðlaus af undrun og 
starði á hana. Breytingin sem orðin var á henni var gífurleg. 
María sat uppi í rúminu, klædd hvítum jakka. Það hafði 
færst roði í kinnar hennar og svipurinn geislaði af nýju lífi. 
Rúnir margra ára þjáninga voru enn sýnilegar en nú staíáði 
frá henni undarlegur friður sem virtist fylla alla sjúkra- 
stofúna. 

“Læknir,” sagði hún. “Ég er orðin alheilbrigð. Ég held 
ég geti gengið.” 

Lerrac tók uin úlnlið hennar. Púlsinn sló hægt og reglu- 
lega, áttatíu slög á mínútu. Fyrir fáeinum klukkustundum 
hafði æðarslátturinn verið mjög hraður og óreglulegur. 
Andardrátturinn var einnig orðinn fullkomlega eðlilegur, 
brjóst hennar hófst og hneig hægt og reglulega. Hann fletti 
ofan af henni ábreiðunni. Hörundið var orðið slétt og hvítt. 
Maginn var flatvaxinn, lítið eitt innfallinn kviður ungrar, 




37 



vannærðrar stúlku. Aðeins fætuniir voru enn þá örlítið 
bólgnir. Hún var orðin heilbrigð. Það var staðreynd sem 
ekki var hægt að samræma vísindum. 

Allt í einu varð Lerrac þess var að dr. J. og M. stóðu við 
hlið hans. 

“Hún virðist hafa læknast,” sagði Lerrac. Læknamir tveir 
voru lengi að skoða hana en þegar þeir höfðu lokið rann- 
sókn sinni sagði dr. J. undrandi. “Hún er orðin heilbrigð.” 

“Ég fínn ekkert að lienni,” sagði M. “Hún getur farið á 
fætur.” 

Næstu nótt gat Larrec ekki sofið. Svalur andblær 
fjallanna barst inn um gluggann. Larrec fann kyrrð nátt- 
úrunnar anda firiði í sál sína. Honum fannst að undir hand- 
leiðslu hinnar helgu meyjar vikju annir hversdagslífsins og 
heilabrot um kennisetningar og tilgátur fyrir nýjum 
skilningi sem var samofinn þessum sérkennilega ffiði og 
öryggiskennd sem frá henni stafaði. 

Hið rétta nafn Ferrand \'ar María Bailly. Sjúkdómur 
hennar var berklabólga í lífliimnu. 


38 



Lögmaðurinn sem ekki læknaðist 

í Lourdes 

Fulton Ursler segir frá: 


Paul Galland þekkti lengi ekki annað en velgengni í 
lífinu. Hann lauk námi við þekktan lagaskóla í Sorbonne og 
komst snemma í fremstu röð félaga sinna. Hann kvæntist 
góðri konu og átti með henni einn son. Það lék allt í lyndi. 

En árið 1937 dundu ósköpin yfir. Hann sýktist af lömun 
sem nefiid er rhizomelic spondylitis. Og sjúkdómurinn 
breytti honum smám saman í lifandi líkneski, öll liðamót 
óhreyfanleg, fyrst axlirnar síðan olnbogar og hné og loks 
fór þetta um allan líkamaiui. Læknamir sögðu honum eins 
og satt var, að ástand hans væri með öllu vonlaust. 

Lögmaðurinn varð að hætta allri vinnu og vera heima hjá 
sér fyrst í hjólastól síðan í rúminu. 

í nokkur ár hafði hann nægar tekjur til að halda fjöl- 
skyldunni gangandi, hann átti fé fyrir húsnæði, mat og 
fotum handa konunni, syninum og tengdamóður sinni. En 
þegar félagi hans á lögíræðingaskrifstofunni féll frá féllu 
tekjur hans niður. Hann fékk eignarhlut sinn greiddan en 
hann brann fljótlega upp á verðbólgubálinu. 

Galland fjölskyldan var trúað fólk og stundum talaði 
Paul um að sig langaði til að vera fluttur til Lourdes. 

M Mig hefur lengi langað til að fara þangað,” sagði hann 

við konu sína. “Ég get ekki unnið neitt lengur. Ég vil fela 

mig og þennan sjúkdóm niinn algerlega Guði á vald.” 

✓ 

Eiginkonan var þessu sammála. ”Eg trúi því,” sagði hún, 
“að Guð eigi ævinlega eitthvað til að gefa.” 


39 



“Vissulega. En samt verðum við að borga skuldir okkar. 

Hvar fáum við það fé? Ég verð einhvers staðar að ná því. 
/ / 

Eg verð að biðja Guð um hjálp. Eg ætla að fara til 
Lourdes.” 

-h 

Þegar ég kom í heimsókn til Paul Galland í hús bak við 
litla garðholu númer fjögur við Carriere-Male í Bour-la- 
seine, var augljóst að ferðin niður til spönsku landa- 
mæranna haíði engan árangur borið. Hann lá á bakinu og 
gat sig hvergi hreyft Yfír honum hékk tvöfaldur spegill 
seni var þannig gerður að hann gat séð íraman í gestinn og 
gesturinn framan í hann. Þetta var nauðsynlegt því að Paul 
gat ekki lengur hreyft hálsinn eða breytt um stellingu á 
nokkurn hátt. Ég varð að tala við hami gegnum spegil. 
Þetta var eins og við værum ekki báðir í sama heimi, eins 
og talað væri milli tveggja heima. Þarna lá hann bjargar- 
laus, dökkhærður maður með björt augu og ótrúlega 
glaðlegt bros. 

“Þegar þú horfir á mig,” sagði hann “er eðlilegt að þú 

haldir að bænum mínum í Lourdes hafl ekki verið svarað. 

* 

En écontez! Hlustaðu! Eg verð að segja þér að þegár ég 

kom þangað snérist mér hugur um að biðj a um bata á sj úk- 

dómi mínum. Ég get ekki útskýrt þetta í orðum en fyrir mig 

0 / 

er auðvelt að skilja þetta. Eg var settur upp í lestina. I för 
með mér var alls konar fólk, ungt fólk, gamalmenni, börn, 
lamaðir og blindir - og ég fór að skynja að bæn og samviska 
eiga samleið. Þeir sem gátu gengið fóru milli klefa á 
nóttinni og komu í heimsókn. Þannig kynntist ég mörgu 
góðu fólki. Áður en ég var kominn hálfa leið hafði ég 
kynnst sex persónum og ég vonaði innilega að þetta fólk 


- 


40 



fengi bót nieina sinna. Ég vildi að það endurheimti heilsu 
sína ekki síður en ég vildi að ég sjálfur læknaðist. Sex á 
móti einum. Það hafði forgang. Mér fannst það orðið mikil- 
vægara. Þess vegna bað ég fyrir þessum nýju vinum mínum 
en ekki fyrir mér. Síðan sneri ég heim. Ég býst við að þér 
finnist þetta hljóma mjög heimskulega. Vissulega \'ildi ég 
læknast. Og fjölskylda mín þarfiiast mín. Á hinn bóginn var 
þörf hinna sex svo mikil að ég gat ekki hugsað um sjálfan 
mig. Það hefði verið mikil sérhyggja. Þér hefði fundist það 
líka ef þú hef ðir þekkt þau.” 

“En þetta örlæti þitt breytti engu M. Paul Galland, eða 
var ekki svo? Vandamálin í heiminum hjá þér voru áfram 
hin sömu og peningavandamálin....” 

r 

“O, jú. Lasburða bókhald er líka sjúkdómur,” sagði hann 
í gamansömum tón. 

“Og vandkvæðin við að láta enda ná saman voru enn á 
sínum stað?” spurði ég og vildi ekki láta hann komast hjá 
að svara. 

“Þú gætir haldið það,” sagði hann og rak upp hláturs- 
bops. “Jafnvel ég hafði gleymt mætti bænarinnar. Ég býst 
ekki við að þú getir skilið mig þegar ég segi að ég hafi að 
lokum komist að þeirri niðurstöðu að það sem ég þarfnaðist 
mest var ekki að læknast. Það sem ég raunverulega 
þarfnaðist var að geta fætt og klætt fjölskyldu mína. Og sú 
bæn var heyrð og þeirri bæn var svarað.” 

Það var einkennileg birta í augum hans. 

“Hér ligg ég, að því er virðist alveg bjargarlaus. Konan 
mín getur ekki unnið úti. Ég þarfnast hjálpar hennar hér 
heima dag og nótt. Á tveggja tíma fresti verður að snúa 
mér í rúminu. Tengdamóðir mín, blessunin, er of gömul til 


41 



að vinna. Sonur niinn er of ungnr. Og við erum með hund. 
Já, hann er líka vandamál!” 

“Nótt eina, þegar ég lá andvaka sagði einhver eða eitt- 
hvað við mig. Hvers vegna sb-tfar þú ekki bókl Hvað veit 
ég um það hvernig á að skrifa bók? Ekki neitt. Samt ætla ég 
að reyna. Eg get ekki beygt finguma og get þess vegna ekki 
skrifað. En ég gat lesið konu minni fyrir langa og mikla bók 
sem ég gaf nafnið: “Draumsýn hins sjúka manns.” Við 
áttum enga ritvél en kona mín skrifaði allt handritið með 
sinni fallegu ritliönd. Við höfðum engin sambönd við út- 
gefendur. Konan mín fór með vagninum til Parísar og þar 
leitaði hún að útgefanda í símaskrá. Editions Siloe varð 
fyrir valinu. 

“Og þótt flirðulegt sé, vinur minn, þá var hjálp Guðs 
með mér í verki, - útgefendurnir voru ánægðir með bókina. 
Þeir eru nú að gefa hana út og Francois Mauriac, meðlimur 
ffönsku Akademíunnar, einn hinna ódauðlegu, skrifaði 
góðan fonnála. Þeir borguðu mér fyrir fram fleiri þúsund 
ffanka. Er það ekki undarlegt? 

“Og það var bætt úr þörfum mínum á fleiri vegu. Þetta 
var aðeins upphafið. Það er búið að biðja mig að skrifa aðra 
bók. Ég kenni líka bömum hér í hverfinu á hverjum sunnu- 
dagsmorgni, börnum sem þarfnast aukakennslu í skólanum. 
Að gera þetta var hvíslað að mér á sama hátt. Þegar við 
fyrst buðum mæðrum þessara barna stoðkemislu neituðu 
þær. Þær óttuðust að bömin kynnu að smitast af þessum 
hræðilega sjúkdómi mínum. Nokkrir læknar í héraðinu 
sendu til okkar böm sín, þó að þau stæðu sig vel í 
skólanum, aðeins til að sýna fólki að þetta væri ekkert 
hættulegt. Þetta hreif. Nú kennum við stórum hópi. Auk alls 


42 



þessa les ég prófarkir af hraðrituðum athugasemdum sem 
gerðar eru við fyrirlestra í Sorbonne. Bænum mínum var 
svarað og allir reikningar borgaðir. Er þetta ekki krafta- 
verkið sem við þörfnuðumst?” 

Hvernig átti ég að svara þessum manni sem ég horfði á í 
spegli liggjandi á bakinn án þess að geta hreyft sig, manni 
sem spurði spurningar eins og þessarar brosandi? 

Segðu mér, Paul Galland. Er það nokkuð sem ég, 
ókunnugur maður, get gert fyrir þig?” 

“Nei. Ég þakka samt, nei nei. Eiginlega er ég ofdekraður. 
Ég hef allt sem ég þarfnast.” 

í svari hans var mikil einlægni og auðmýkt. En einhvern 
veginn verkaði það á mig eins og ákæra. Orð hans fengu 
mig til að fara að hugsa um daginn þegar Bemadette flúði 
hrædd undan vinum sínum. Þeir sóttu að henni með skærum 
og reyndu að klippa bút úr pilsi hennar eða lokk úr hári til 
að eiga í niinningu hennar. Þeir börðu að bakdyrum 
klaustursins og báðu um inngöngu. 

“Hvað get ég gert?” spurði abbadísin sem stóð í ströngu. 

“Það er ekki mjög mikið,” andvarpaði Bemadette. 

Ekki mjög mikið! I næstum hundrað ár hefúr þessi 
óskýranlegi mannfjöldi komið og farið heim úr helli hennar. 
Tiltölulega fáir af hinu'm sjúku hlutu lækningu þó að þeir 
skiptu þúsundum. Þeir voru niiklu fleiri sem fóru heim án 
þess að fá bót líkamsmeina sinna. En það sama verður ekki 
sagt um andlegt ástand þeirra. 

“Ég hef allt sem ég þarf,” sagði Paul Galland. Samt lá 
hann hjálparvana í rúmi sínu og gat sig hvergi hreyft. 


43 



Saga af stúlku sem ekki læknaðist 

Fulton Ursler segir frá: 

Gamall prestur sagði eitt sinn að stærsta kraftaverkið í 
Lourdes væri “sálarfriður og æðruleysi þeirra sem ekki 
læknuðust.” Þetta fólk sætti sig betur en áður við orðinn 
hlut. í stað þess að fá líkamlegan bata var því gefínn sálar- 
friður og fullvissa um að öll mein þeiiTa væru tímabundin 
og að lokum næðu allir heilir heim. 

Ein þessara vesalinga sem ekki læknuðust í Lourdes var 
Paulette Nardeaus. Fulton Ursler segir hér sögu sem gerðist 
um miðbik síðustu aldar. 

Stúlkan sat á rúmi sínu á hreinlegri en dapurlegri deild 
kvenna se.m þjáðust af ólæknandi sjúkdómum. Hún var eina 
unga konan á þessari dauðadeild. I-Iim vissi vel hvað beið 
hennar, vissi að hún gat ekki lengur átt neina von. Og nú sá 
ég að Paulette sem var aðeins tuttugu og fjögutxa ára gömul 
var manneskja án andlits. 

Læknarnir höfðu aldrei fyllilega komist að því hvaða 
sjúkdómur það var sem breytti andliti hennar á jafh skelfi- 
legan hátt. Það var ekki þannig að andlitið væri þakið sárum 
eða flekkjum. Yfír andlit hennar breiddist bleikt, 
ónáttiirulegt hold sem hafði vaxið yfír annað augað, báðar 
kinnar og nef þar til nasiniar einar sáust. Þessi vöxtur hélt 
áfram og hlaut að lokuni að hylja allt andlitið og þá mundi 
Paulette deyja, kannski í ár eða á næsta ári. Það vissi enginn 
en það gat ekki dregist lengi. 


44 



“Pauletta, h\'enær vissir þú að þíi ættir ekki von um að 
lifa?” 

“Fyrir sex mánuðum sögðu þeir mér sannleikann.” 

“Varstu ekki hrædd?” 

f P 

“Eg hljóðaði af skelfíngu dag og nótt. Eg var hrædd við 
að deyja. Hver er það ekki?” 

“Það er satt. Hvers vegna datt þér í hug að fara til 
Lourdes?” 

“Þegar yfirhjúkrunarkonan sá hvað ég var hrædd sagði 
hún prestinum frá þessu. Ilann hjálpaði mér að komast í 
Hvítu lestina til Lourdes.” 

“En Guð svaraði ekki bænum þínum um iækningu?” 

“Herra minn, ég bað ekki um lækningu.” 

“Nei, ekki það. I-Ivers vegna ekki, fyrst þíi fórst alla leið 
til Lourdes í þeim tilgangi?” 

Paulette iaut höfði og lækkaði róminn. 

“Það var veik kona við hliðina á mér. Hún var að deyja 
úr berkluni. í fyrstu bað ég til Maríu aðeins fyrir sjálfri mér. 
En þessi litla kona hafði fyrir mörgum bömum að sjá. Það 
annaðist þau engin nema þessi ræstingakona á Ilotel de 
Vilie. Ég fór að hugsa um þetta. Ég hafði ekki fyrir neinum 
að sjá. Ég átti enga fjölskyidu. Móðir mín fór í burtu. Og 
faðir minn líka. Þó að ég félli frá þá skaðaði það engan svo 
að...” 

“Já Paulette?” 

“Þetta var eðliiegt, ég bað Maríu að vera ekki að hugsa 
um minn sjúkdóm en lækna heldur ekkjuna svo að hún gæti 
alið önn fyrir bömum sínum.” 

“Og læknaðist ekkjan?” 

Pauletta )ppti öxlum. 


45 



“Ég veit það ekki. Ég sá hana aldrei aílur. Eg vissi 
aðeins hvað kom fyrir mig. En það get ég sagt þér að það 
var mjög furðulegt. Ég losnaði alveg íullkomlega við allan 
ótta miun við dauðann. Það fannst mér óviðjafnanlegt og 
skipti mig mestu máli. Nú er ég gagntekin af þeirri til- 
fínningu að allt muni fara vel. Eg á þann sálarfrið sem ég 
fann fyrst í hellinum þar sem Bernadette litla sá Maríu 
forðum.” 

Hvemig gat hún sagt þetta? Hún hafði ekki einu sinni 
andlit og hún stóð við dauðans dyr. Samt sagði hún að hjá 
sér væri allt í góðu lagi. Þetta var mér ráðgáta sem ég gat 
ekki skilið. En ég ákvað að leggja upp í nýja ferð í leit að 
svari. 


46 



UNDRIN í FATÍMA 

í Portúgal 

Maríusögur frá 1917 


47 

d 












OvT'í 



Börnin í Fatíma 


Dag nokkurn í maí 1917 gættu þrjú böm kinda sinna sem 
voru á beit á harðbala jörð sem nefndist Cova da Iría. 
Staðurinn er í prestakalli í Portúgal sem gengur undir 
nafninu Fatíma. María birtist þar bömununi þremur. Þau 
voru fátæk og ólæs. Sögur af þessu bárust um allan heim og 
fólk var hvatt til á þessum erfíiðu tímum í heimstyrjöldinni 
fyrri að reyna að ná áttiun og snúa frá villu síns vegar. 
Börnin voru Lucia sem var tíu ára og frændfólk hennar 
Jacinta og Francisco sem \'oru bæði yngri en hún. María 
birtist þeim nokkrum sinnum sumarið 1917. í september 
sagði María að kraftaverk mundi gerast í næsta inánuði. Um 
sjötíu þúsund manns urðu vitni að þessu undri. Stjómvöld 
þessara tíma í Portúgal töldu allt þetta áróður íhaldsaflanna 
og kirkjan var treg til að viðurkenna að biilingar Maríu 
væru raunverulegar enda birtist hún aðeins þessum fátæku 
og fávísu börnum. 

Börnin urðu að þola illa meðferð og ofsóknir vegna 
þessara sýna simia. Eigi að síður óx niannQöldinn sem lagði 
leið sína til Fatíma stöðugt. Síðan liðu árin og Fatíma varð 
svipaður staður og Lourdes, fræg um allan heiin fyrir 
kraftaverk og lækningar. Milljónir manna telja sig liafa með 
yfirskilvitlegum hætti fengið bót meina sinna, andlegra og 
líkamlegra. Fæstar eru þessar sögur skráðar. Þær eru fleiri 
og undarlegri en menn vita nema þeir sein sjálfir hafa lifað 
þær. 


49 



Fatíma, 13. maí 1917 

C.C. Martindale segir frá: 


Féð var rólegt í haganum þennan sunnudag, 13. maí 
1917, og litlu Qárhirðamir þrír, Lúcía, Jacinta og Francisco, 
léku sér í góða veðrinu í Cova da Iría. 

Meðan þau voru að leika sér brá eldingu lyrir, að þau 
héldu. Þau horfðu upp í loftið en það var heiðskír himinn. 
Lúcía sagði að þau yrðu að fara heim því að óveður væri í 
aðsigi. Þau lögðu af stað en þá brá öðrum stærri ljósglampa 
fyrir og þau litu ósjálfi'átt til hægri. Þau sáu unga stúlku, 
hvítklædda, standa þar við lítið eikartré. Stúlkan sem birtist 

þeim talaði ti 1 þeirra og sagði. 

* 

“Verið ekki hrædd. Eg geri ykkur ekki mein.” 

Lúcía sagði. 

“I-Ivaðan kemur þú?” 

“Ég kem af himnum.” 

“I lvers vegna kemur þú til okkar?” 

0 

Eg er komin til að biðja ykkur að koma hingað í sex 
mánuði, þann þrettánda hvers mánaðar og á þessum sama 
tíma. Seinna ætla ég að segja ykkur hver ég er og hvers 
vegna ég kem. Ég kem hingað sjö sinnum.” 

Lúcía sagði. 

“Kemst ég líka til himna?” 

“Já,” 

“En Jacinta?” 

“Já.” 

“Og Francisco?” 

“Já, en ekki átakalaust.” 


50 



Francisco hafði enn ekki séð neitt. Hann heyrði Lúcíu 
tala en heyrði ekkert annað. Lúcía minntist tveggja vin- 
stúlkna sem komið höfðu á heimili hennar til að læra að 
elda og vefa en voru nú báðar látnar. 

Ilún sagði. 

“En María des Neves, - er hún í himnaríki?” 

“Já.” 

“En Anielía?” 

“Hún er enn í hreinsunareldinum.” 

Francisco sem enn sá ekki neitt sagði. 

“Kastaðu í hana grjóti!” 

Jacinta sagði. 

“Við skuluni gefa henni það sem eftir er af brauðinu 
okkar og ostinum.” 

Þessi Ijósvera sagði þeim að biðja daglega fyrir 
heiminum og fyrir því að stríðinu lyki. “Það eiga allir að 
gera ööru fólki eitthvað gott og gefa þeim sem minna hafa”. 

Hún hreyfði sig hljóðlega í austurátt og hið skínandi 
bjarta ljós sem var í kringum hana hvarf. 

Þegar bömin höfðu náð sér létti þeim við að sjá að 
kindumar voru enn rólegar á beit í haganum og þau óttuðust 
ekki lengur að óveður væri í nánd. Lúcía sagðist vera viss 
um að Jacinta segði öllum frá þessu. Jacinta sór að gera það 
ekki. A heimleiðinni áminnti þau hana aftur um að þegja 
yfir þessu. 

r 

“Eg segi ekki einu sinni mömmu frá þessu,” sagði 
barnið. 

Þegar þau komu að hliði Ti Martos áminnti Lúcía hana 
enn. 

“Ekki einu sinni mömmu þinni.” 


51 



Lúcía stóð við ákvörðun sína og fór að sofa. 

Foreldrar Jacintu höfðu farið til Batalha til að kaupa 
svín. Jacinta beið þeirra við hliðið. Þegar þau komu hljóp 
híin á móti þeim og faðmaði að sér kné móður sinnar. 
Olimpía, móðirin, segir að hún hafí aldrei gert þetta áður. 

“Mamma,” hrópaði hún “Við sáum Maríu mey í Cova da 
Irial” 

“Mjög sennilegt! Það er naumast að þú er orðin heilög, 
að sjá hina blessuðu Maríu.” 

“En ég sá hana.” 

Nú sagði híin frá eldingunni sem gerði þau hrædd, og frá 
ljósinu frá konunni, þessari fögru konu, frá Francisco sem 
sá hana ekki í fyrstu, frá lj ósinu utan um þessa veru sem var 
svo bjart að það var varla hægt að horfa í það án þess að 
blindast, og frá bænunum sem þau áttu að biðja á hveijum 
degi. 

Olimpía hlustaði naumast á þetta, hún var með allan 
hugann við að fóðra svínið. Bóndinn var farinn til að sinna 
hinum skepnunum. 

Þegar Ti Marto Qölskyldan sat að kvöldverðarborðinu 
fyrir framan arininn sagði Olimpía \'ið barn sitt. 

“Segðu okkur söguna þína aftur.” Hjónin, öll böm þeirra 
og tengdasonur sátu við borðið. 

Jacinta sagði á einfaldan hátt að þau hefðu séð hvít- 
klædda konu, mjög fallega. Skikkja hennar var skósíð og' 
gullbrydduð. “Hendur hennar snertust svona.” Jacinta stóð 
upp og lagði hendumar saman fyrir framan brjóstið. Hún 
var með talnaband og perlurnar skinu eins og stjömur. Það 
var líka með skínandi krossi. Hún talaði til Lúcíu en ekki 


52 



okkar, - við eigum að hafa yfir bænimar okkar á hverjum 
degi og hún ætlar að fara með okkur til himins og annað 
sem ég man ekki en Lúcia veit þetta. Þegar hún fór aftur til 
himna skellti hún hliðinu fast á eftir sér. Það er fallegt á 
hinuiuni. Þar er svo mikið af smáhestum....” 

Francisco játaði öllu þessu. Strákarnir hlógu en 
stelpunum fannst þetta áhugavert. Tengdasonurinn sagði að 
ef hvítklædd kona hefði birst hlyti það að vera María. 
Oliinpía hló að þessu öllu. I-Ieimilisfaðirinn sagði að María 
heföi alltaf verið að birtast á mismunandi stöðum á mis- 
munandi tíma og það hefði aðeins gert heiminum gott. 
Annars væri hann enn þá verri en hami er. “Þetta hefur haft 
mikla þýðingu,” sagði hann. “Máttur Guðs er mikill. Ég skil 
ekki mikið en Guð ræður.” 

Eitt var hann alveg viss um: Bömin hans sögðu ekki 
ósatt. 


53 




13. júní1917 


í þorpi eins og Aljustrel spyrjast öíl tíðindi út á 
svipstundu. Snemma næsta dag var farið til Maríu Rósu 
(móður Lúcíu) sem fór strax að leita að dóttur simii og fann 
hana sitjandi undir fikjutré. 

“Mér er sagt að þú hafir séð Maríu mey í Co\'a da Iría. 
Er það satt?” 

“I lver sagði þér það? Ég var búin að margsegja Jacintu 
að segja ekki neitt.” 

“Hvers vegna?” 

“Vegna þess að ég vei t ekkert um hvort þetta var María 
þó að þessi kona væri yndislega falleg. Hún sagði að við 
ættum að koma í sex mánuði í röð og seinna skyldi hún 
segja okkur hvers vegna hún kæmi... I-Iún sagðist koina af 
himnum.” 

María Rósa reyndi að neyða hana til að segja meira en 
hún \'ildi það ekki. 

Francisco staðfesti söguna en María Rósa var farin að 
óttast, og síðar þóttist hún viss um, að dóttirin væri lygari. 

Bömin voru í daufu skapi út af þessn. Seinna um daginn 
fór Lúcía til Jacintu og bað hana að koma út að leika. 
Jacinta vildi það ekki. 

“Hvers vegna ekki?” 

“Vegna þess að konan sagði okkur að biðjast fyrir. Og 
þegar við biðjum bænimar þá eigum við að hafa þær allar 
yfir. Og gefa öðrum sem minnst hafa... hvemig föruin við 
að því?” 


54 



Löngu seinna sagði Lúcía að þau hefðu leyst málið með 
því að gefa kindunum hádegismáltíð þeirra og seinna fá- 
tækum bömum. Francisco leysti málið með því að klifra 
upp í tré eftir akörnum. Hádegismatur þeirra var nú aköm, 
rætur, grenikönglar, ber og dálítið af ávöxtum ef þau voru 
nálægt garðinum heima. 

“Ég veit ekki hvort ég tek mark á þessu.” sagði Ti Marto. 
Hann segir að engin breyting hafi verið sjáanleg á þeim 
eftir sýnina. 

Lucia var ekki í náðinni hjá ijölskyldu sinni. 

Ti Marto var miklu niildari við sín böm. Hann haföi 
sínar efasemdir en vildi ekki tjá sig. María Rósa var sann- 
færð um að Lúcía segði ósatt og henni fannst það skelfílegt. 
Hún reyndi allt sem hún gat til að fá Lúcíu til að játa. 
Francisco sagði Jacintu að þetta væri allt henni að kenna 
fyrst hún gat ekki þagað. Þau voru orðin leið yfír þessu öllu 
saman. 

Þrettándi júní nálgaðist. Sá dagur er hátíð heilags Antons 
sem er verndardýrlingur alls Portúgals. Haldið er upp á 
dagimi með hámessum, stræti eru fánum skreytt, skotið er 
upp flugeldum og mikið um dýrðir. En bömin höföu ekki 
yfir miklu að gleðjast. Sumir sögðu að réttast væri að láta 
þau taka inn laxerolíu, strákar gerðu hróp að þeim. 
Safnaðarpresturinn Don Manuel haföi ekkert um málið að 
segja. En það var ijóst að bömin yrðu að fara og vera við 
hátíðarhöldin á degi heilags Antons. María dos Santos 
Carreira (lést árið 1949) ákvað að fara þennan hátíðardag til 
Cova da Iría og vita hvort eitthvað gerðist. A heimili Lúcíu 
var ákveðið að tala ekki um neitt annað en hátíðahöldin svo 
að Lúcía gleymdi því sem gerðist í Cova da Iría. Lúcíu 


55 



langaði mikið á hátíðina, en bömin voru samt ákveðin í að 
gera það sem unga konan hafði sagt þeim að gera. Jacinta 
reyndi meira að segja að fá móður sína til að koma þangað 
með sér. 

Olimpa sagði. “Langar þig ekki til að fara á hátíð heilags 
Antons?” 

“Hún er gagnslaus.” 

“Gagnslaus?” 

“María er miklu betri. Eg færi á hátíðina ef hún segði 
mér það.” 

Ti Marto langaði ekkert til að fara með bömunum. Hann 
vildi ekki heldur láta þau fara ein. Hann ákvað að hann og 
konan færu saman til Pedreira til að kaupa þar stórgripi sem 
hann hafði áhuga á. “Þegar \'ið komum heim aflur verður 
þetta afstaðið og málið úr sögunni.” 

Bömin lögðu snemma um morguninn af stað með fjár- 
hópinn. Þau beittu honum í Valinhos en þar voru grösugri 
hagar. Þau fóru síðar aflur með hópinn heirn í hús. Því næst 
höfðu þau fataskipti. 

María Rósa þóttist viss um að Lúcía færi á hátíðina, en 
ákvað samt að fylgjast með henni og elta hana með leynd ef 
svo skyldi fara að hún héldi til Cova. Þannig gæti hún 
komið henni til hjálpar ef á þyrfti að halda. Lúcía fór fyrst 
til Fatíma til að hitta þar skólasystkini sín. María Rósa rakst 
á fólk sem var á leið frá Fatíma. Það sagðist vera að leita að 
húsi bamanna sem höfðu séð Maríu mey. María Rósa sagði 
aðeins að þau ættu heima í Aljustrel og væru farin til að 
vera viðstödd hátíðahöldin. Henni var ekki rótt. Ef hún færi 
nú til Cova gæti hún ekki leynst þar. Fólk mundi þekkja 
hana. 


56 



Lúcía hitti um fjórtán vini og öll bömin ákváðu að fara 
með henni. Bróðir hennar bauðst til að gefa henni peninga 
ef hún vildi hætta \dð að fara. Ekkert dugði. María Carreira 
var komin á staðinn með bæklaðan son sinn, Jóajo að nafni. 
Bömin komu um ellefuleytið. Fólkið bauð þeini appelsínur. 
Þau tóku eina hvert en borðuðu þær ekki. María Carreira 
var þreytt og spurði hvort María kæmi fljótlega. Liicía 
játaði því og skömmu seinna sá híin Ijósglampa og benti 
Jacintu á hann. Þau hlupu til litla eikartrésins. Hin fylgdu á 
eftir og þau heyrðu Lúcíu segja: 

“Þú sagðir mér að koma hingað, viltu vera svo góð að 
segja mér hvað þú vilt?” 

María Carreira sagði að þau hefðu heyrt mjög lága rödd 
en heyrðu ekki orðin. 

María sagði bömunum að koma aftur þann þrettánda 
hvers mánaðar. Lesa bænirnar sem þau kunnu og biðja þess 
á milli: “Jesús fyrirgef þú okkur. Forðaðu okkur frá glötun. 
Frelsaðu alla menn svo að þeir komist til himna, sérstaklega 
þá sem hafa mesta þörfina lyrir hjálp, þá sem eru í mestri 
hættu.” 

María sagði Lúcíu að læra að lesa. “Og seinna mun ég 
segja þér hvað ég vil.” Lúcía bað hana að lækna vinkonu 
sína. 

“Segðu henni að hún eigi að vera stöðug í trúnni og það 
að liún læknist innan árs.” 

“Ferð þú með okkur til himna?” 

“Já, Francisco og Jacintu fljótlega en þú verður að bíða.” 

Annað sem Lúcía sagði mun ég segja frá síðar. Lúcía 
stóð að lokum upp benti og sagði? 

“Sjáið, þarna fer hún.” 


57 



María Carreira sagði að þau heföu heyrt eitthvað sem 
Iíktist fjarlægum nið. 

Lúcía hrópaði. “Þarna! Nú sé ég hana ekki lengur. Hún 
hefur farið til himins. I-Iliðinu er lokað!” 

Á heimleiðinni mætti fólkið sem fór frá Cova. fólkinu 
sem kom frá hátíðarhöldunum og tíðindin spurðust fljótt út. 

Sú saga komst á kreik aö börnunuin hefði verið trúað 
fyrir leyndannáli og það gerði fólkið enn þá foi'vitnara. Ti 
Marto sagði að allar konur vildu komast að þessu leyndar- 
máli, en hann spurði aldrei um það. 

Hluti af þessu leyndarmáli var samkvæm t síðari frásögn 

Lúcía sá að María sagði við Lúcíu. 

0 

“Astæðan til þess að ég kem hingað til ykkar er sú að 

Jesús vill að heimurinn þekki mig og elski. Hann vill að ég 

tengi menn saman í hinum helga anda Guðs. Menn eiga að 

0 9 

lifa lífi sínu í þeim anda. I mér er hann nefndur Hið hreina 
hjarta. Jesús vill að heimurinn þekki mig og að þeir sem 
koma til mín leiti inn á réttar brautir sem liggja til vel- 
farnaðar í ríki Guðs.” 

Þegar Lúcía heyrði að Jacinta og Fransisco yrði tekin frá 
henni spurði hún. 

“Verð ég að standa hér ein?” 

“Nei, bamið mitt. Láttu þetta ekki liryggja þig. Ég verð 
athvarf þitt og leiði þig til Guðs.” 

Það var á þessari stundu (skrifar Lúcía síðar) sem hin 
helga Móðir lyftí höndum sínum og mikið Ijós í kringum 
hana féll yfir okkur. Við þrjú vorum í þessu ljósi eins og í 
nánd Guðs, Jacinta og Francisco í ljósinu sem lá til Guðs, 
ég í Ijósinu sem helltist yfir jörðina. Við hægri hönd Maríu 
var mynd af Hinu hreina hjarta umvafið þymum sem 


í i t ti T ,«' 


58 



stungust inn í það. Þymibroddarnir eru ill verk manna sem 
vinna gegn hinum helga anda Guðs. 

María hafði þann þrettánda Júní 1917 ekki skipað 
bömunum að halda þessu lej'ndu en þau fundu fyrir 
knýjandi þörf til að gera það. Það átti að bíða þar til síðar. 

9 

María kenndi sig við rósina. I Portúgal er María kölluð 
mörgum nöfiium og eitt af þeim er “Okkar Senjóra.” 


59 

* y '■*J i TT|(J . I 



13. júlí 1917 


Sóknarpresturinn hafði sagt nióður Lúcíar að leyfa henni 
að fara til Cova 13. júlí en koma með hana strax á eftir til 
sín. Ti Marto var kunnugt uni þetta og tók það upp hjá 
sjálfum sér að fara á undan til prestsins. Presturinn sagði 
honum að hann væri orðinn dauðleiður á þessu öllu, allir 
virtust vita meira um þetta en hann. I lann sagði við Ti 
Marto að hann mætti ráða því hvort hann kænii með bömin 
eða ekki. Ti Marto sagði að skilnaði að hann ætlaði að 
koma með börnin vegna þess að hann teldi það réttu leiðina 
til að koniast hjá vandræðum. 

Daginn eftir fór María Rósa með bömin þrjú til 
prestsins. Jacinta gat ekki sagt neitt. Presturinn sagði henni 
að setjast niður eða fara út að leika sér ef hún vildi það 
heldur. Hún settist og tók fram bænaband sitt. Lúcía sagði 
frá en Jacinta greip stundum fram í fyrir henni og sagði 
henni að svara rétt. Faðir Ferreia varð argur yfir þessu og 
sagði. 

“Þegar ég talaði gastu ekki sagt neitt. Nú getur þú 
talað.” 

Þetta allt var honum meira en lítil ráðgáta: Ekki getur hin 
blessaða móðir farið að birtast hér til þess að segja ein- 
hverjum krökkum að lesa bænimar sínar daglega. Það gerðu 
allir í þessum söfnuði. Væri ekki eðlilegt að Drottinn snéri 
sér til fyrirmanna safnaðarins og sóknarprestsins? Var ekki 
alveg eins líklegt að þetta væri eitt af kænskubrögðum þess 
í Neðra? 


60 



Við þessa athugasemd varð Lúcía skelfingu lostin. 
Jacinta reyndi að róa hana: 

“Skrattinn er ljótur og býr niðri í jörðinni. Fallega konan 
fór upp til himna.” 

Þetta kom Lúcíu ekki að gagni. Hún varð þunglynd og 
sinnulaus: Væri ekki best að 1 júka þessu og segja fólkinu að 
hún hefði skrökvað þessu öllu? En Jacinta og Francisco 
sögðu að þá sagði hún ósatt. Aumingja Lúcíu dreymdi það 
að myrkrahöfðinginn hefði næstum verið búinn að fá sig til 
að syndga með því að segja ósatt og vaknaði upp með and- 
fælum. Eina fullorðna manneskjan sem studdi hana var 
María Carreira sem fór upp til Cova, hreinsaði þar svæði 
kringum litla eikartréð og hengdi á það borða. 

Lúcía hélt áfram að vera í daufu skapi. Presturinn trúði 
engu og vald hans var mikið. María Rósa var viss um að 
þetta kæmi allt frá myrkrahöfðingjanum. Tólfta júlí sagið 
Lúcía hinum tveimur að hún mundi ekki fara til Cova þann 
þrettánda. Þau sögðust samt fara. Jacinta fór að gráta. 

“Ef María spyr um mig,” sagði Lúcía, “segðu henni þá 
að ég hafl ekki komið vegna þess að ég sé hrædd um að hér 
séu myrkravöldin að verki.” 

Hún fór í burtu og faldi sig, því að fólkið var þegar farið 
að streyma að, spurði um hana og vildi hafa tal af henni. 

Daginn eftir þegar tíminn var kominn fannst Lúcíu að 
hún yrði samt að fara. Hún fór heim til barnanna og fann 
þau krjúpandi við rúniið með tár í augum vegna þess að hún 
kom ekki. Þau lögðu af stað og fóru um vegi sem voru 
þegar orðnir troðfullir af fólki. Olimpía óttaðist um börnin 
og fór til Maríu Rósu sem féllst á að koma með henni. Þær 
huldu höfúð sín til að þekkjast ekki. Þær höfðu vígð kerti 


61 



og eldspýtur meðferðis ef eitthvað óhreint skyldi vera þama 
á kreiki. Þær létu sein minnst fýrir sér fara. Ti Marto seni 
nú var farinn að trúa var hins vegar sýnilegur og reyndi að 
komast eins nálægt trénu og hann gat. 

“Ef einhver segir,” sagði hann við Maríu Rósu, “að við 
foreldramir berum ábyrgð á þessu þá veit það enginn betur 
en ég og þú að svo er ekki.” 

Hópurinn í Cova var orðinn svo þéttur að tveir karlmenn 
gættu þess að börnin træðust ekki undir. Þeir þekktu Ti 
Marto og drógu liann til Jacintu. Lúcía var hjá henni og 
hafði yfir bænir sem allir tóku undir. Allt í einu sagði hún. 

“Dragið sólhlífamar saman. Him er að konia.” 

Hópurinn varð hljóður. Ti Marto segir frá því síðar að 

hann hefði heyrt hljóð, eins og suð í flugu sem er lokuð inni 

✓ 

í flösku. “Eg held að svipuð hljóð heyrist þegar talað er í 
síma þó að ég hafi sjálfúr ekki enn gert það. Hvað er þetta 
hugsaði ég. Er það nálægt eða fjarlægt. Mér fannst þetta 
kraftaverk.” 

Lúcía var eins og uppnumin. Jacinta sagði. 

“Lúcía talaðu. María er að tala við þig” 

Lúcía spurði enn hins sama. 

“I-Ivað vilt þú að ég geri?” 

María sagði. 

✓ 

“Eg vil að þú komir hingað aftur þann þrettánda næsta 
mánaðar. Haltu áfrarn að hafa yfir þessar bænir um frið í 
heiminum og að bundinn verði endi á stríðið. Ég heyri 
þessar bænir > r kkar og hef mátt til að svara þeini.” 

Lúcía sagði. 


62 



“Mig langar til að spyrja um hver þú ert, og hvort þú 
viljir gera kraftaverk svo að allir trúi því að þú hafír birst 
okkur?” 

“Komið hingað í hverjum mánuði og í október skal ég 
segja hver ég er og hvað ég vil. Ég skal gera kraftaverk svo 
að allir sem það sjá geti trúað.” 

Lúcía bar nú upp bænaskrá fiá vinum sínum sem báðu 
um lækningu. María sagði að sumir mundu læknast en aðrir 
ekki. Hún mundi ekki lækna hinn bæklaða son Maríu 
Carreira, ekki heldur bjarga honum frá fátæktinni. Hún 
sagði líka að kona sem bað um að vera tekin strax til himna 
yrði að bíða: 

“Ég veit mjög vel hvenær ég kem til hennar og sæki 
hana.” 

Ti Marto segir þegar hér var komið sögu: 

“Lúcía dró djúpt andann og náfölnaði og við heyrðum 
hana hrópa nafii Maríu.” 

Eftir fáein augnablik sagði Lúcía: 

“Biður þú um eitthvað fleira?” 

“Nei, ekki í dag.” 

María var farin. Lúcía skrifaði seinna um þetta og sagði 
að María hefði sagt. 

“Þið verðið að færa fórnir fyrir il lvirkja og biðja. ”Jesús 
þetta er íyrir þig. Fóm mín er til þess að illvirkjar megi 
bæta ráð sitt og hún er til þess að græða sárin sem ill- 
virkjamir valda hinum helga anda Guðs. 

Fólkið þyrptist kringum bömin. 

“Lúcía, hvað sagði hún við þig?” 

“Það er leyndarmál.” 

“Er það gott?” 


f i t ti T ,«' 


63 



“Sumt er gott, annað slæmt.” 

“Getur þú sagt okkur frá því?” 

“Nei. Ég get það ekki.” 

Fólksfjöldinn var alveg að kæfa börnin. Ti Marto reyndi 
kófsveittur og reiður að olnbogast áfram í mannþrönginni. 
Hann greip Jacintu, huldi andlit hennar með hatti sínum og 
kom henni í burtu. Manníjöldinn hrópaði og kallaði og 
Olimpía og María Rósa voru dauðhræddar í fylgsnum 
sínum um börnin. Þeim létti þegar þær sáu að Jacintu var 
borgið. Einhver tók Francisco og bar liann burtu og Carlos 
Mendes bar Lúcíu í fanginu. 

“Sjáðu, Maríu Rósa,” hrópaði Olimpía. “I-Ivílíkt heljar- 
menni.” 

Koma fólks til Fatíma var að snúast upp í eins konar of- 
sóknir. Sumir fóru uni þessa viðburði ófögrum orðum. Allir 
voru ágengir. Þeir buðu bömunum alls konar gjafir til að fá 
þau til að segja sér leyndarmálið. Margir hæddust að 
þessum einfeldningum sem kunnu hvorki að lesa né skrifa. 
Enginn fékk samt að vita leyndanuálið. 

Prestarnir voru þó á vissan hátt erfíðastir vegna þess að 
þeir \'ildu kafa dýpra og þráspurðu um hvemig þetta hefði 
byrjað. Lúcía gerði foður Jongen orðlausan með þeirri yfir- 
lýsingu að þau vildu ekki fara í kirkju og geðjaðist ekki að 
sóknarprestinum vegna þess að hann bar upp á þau 
ósannindi. Annar prestur sem ekki var nafngreindur var 
þeim hins vegar góður og sagði við Lúcíu. 

“Þér hlýtur að þykja mjög vænt um Guð vegna allra 
þeirra gjafa sem hann gefúr þér.” 


64 



Faðir Cruz kom líka til þeirra og þau fóru með honum til 
Cova da Iría. Asninn sem hann sat á var svo lítill að fætur 
hans námu við jörðu. Hann kenndi þeim stuttar bænir. 

Ekkert af þessu mildaði skap Qölskyldu Lúcíu. 
Beitilandið í Cova sem þau höfðu lifað á var nú orðið flag 
eitt eftir allt traðkið bæði manna og dýra. Hér var ekki 
heldur hægt lengur hvorki að sá né uppskera. María Rósa 
sagði við Lúcíu. 

“Ef þú vilt fá eitthvað að borða er eins gott að þú biðjir 
Maríu um mat.” 

“Ekki verður þú hökufeit af því sem við fáum írá Cova,” 
sögðu systurnar. Systur Lúcíu höfðu ekki lengur ffið til að 
sauma og vefa í húsinu fyrir gestanauð. Fjölskyldan varð 
að selja kindumar og fékk lítið fyrir þær. 

Fjölskyldan lá líka undir ámæli fyrir að þiggja fé frá 
ferðafólki. Sagt var að Lúcía hefði sést þiggja tíu sentava 
pening. Hún sagði að það hefðu ekki verið nema fimm. 
Móðir hennar barði hana fyrir að segja ósatt. Síðar vitnaðist 
það að þessi smápeningur hafði verið gefinn Jacintu og hún 
fór með hann til Olimpíu móður sinnar. Lúcía varð margt 
að þola. Olimpía var mildari þó að það kæmi stundum fyrir 
að hún löðrungaði Jacintu og segði. 

“Það er þér að kenna að allt þetta fólk fer til Cova.” 

“Við biðjum það ekki um að fara þangað,” svaraði 
bamið. “Ef þau vil ja fara þangað þá geta þau það. Ef ekki 
geta þau verið heiina.” Og ekki nóg með þetta. Nú var svo 
komið að öll portúgalska þjóðin vissi um þessa atburði. 
Menn höfðu margt um þetta að segja. 

“Þetta er prestunum, öllu heldur jesúítunum, að kenna.” 

“Þetta eru sviksamlegar blekkingar.” 


65 



“Þetta er fjárglæfrastarfsenii 

“Þetta eru hópsjónhverfíngar, ofskynjanir.” 

“Þetta er áróðursstarfsemi íhaldsaflanna.” 

Alls konar fordómar og sleggjudómar flæddu yfir landið. 


66 



13. ágúst 1917 


Fatíma var í héraði sem nefndist Vila Nova de Ourén. 
Æðsti valdamaður þess nefndist Artur Santos. Hann skipaði 
börnunum, Ti Marto og Abóbora, vini hans, að koma á sinn 
fund. Yngri börnin tvö fóru ekki til hans. 

“Hvar er barnið?” spnrði Santos. 

Ti Marto skildi að hann vissi ekki einu sinni að það voru 
þrjú böm sem komu hér við sögu. Ti Marto sagði. 

“Það er löng leið hingað frá þorpinu okkar. Bömin geta 
ekki gengið þessa löngu leið og þau eru óvön að sitja á 
asna.” 

“Trúið þið þessari vitleysu í Fatíma?” spurði Santó. 

“Eg trúi því sem böniin segja,” sagði Ti Marto. 

Blaðamenn sem voru þama viðstaddir hlógu allir. Santos 
snéri sér að Lúcíu og hótaði að láta drepa hana ef hún segði 
þeim ekki leyndarmálið. Tí Marto sagði. 

“Ef þú gerir okkur boð munum við koma hingað eins oft 
og þú vilt, en við þurfum að vinna f>TÍr okkur.” 

Þann þrettánda ágúst gerði Santos bóndanum boð um að 
hætta vinnu sinni og koma heim til sín tafarlaust. Olimpía 
var í miklu uppnámi í eldhúsinu þegar Ti Marto kom 
þangað. Hann þvoði sér um hendumar og fór að engu óðs- 
lega. Hann þurrkaði sér á handklæði um leið og hann gekk 
inn í stofuna. Þar beið yfirvaldið og þar var líka prestur. Ti 
Marto varð á í messunni með því að heilsa prestinum fyrst. 
I-Iann sagði við Santos að hann hefði ekki átt von á að hann 
kæmi til sin. 

Santos sagði. 


67 



"Nei, en ég fór að hugsa um það að réttast væri að ég sæi 
sjálfur kraftaverkið. Við föruni saman og ég ek bömunum í 
vagni mínum. Við trúum þegar við sjáum eins og Tómas.” 

“Ég gat séð,” sagði Ti Marto síðar, “að honum leið ekki 
vel vegna þess að hann var sífellt að skima í allar áttir. 
Santos sagði að það væri áliðið og best að kalla á bömin. Ti 
Marto sagði að þau yrðu tilbúin þegar réttur tími væri 
kominn. 

Rétt í þessu komu börnin inh. Þau sögðu að það væri 
óþarfi að fara í vagninum. Santos sagði að það væri betra. 
“Þið verðið fljótari og enginn verður ykkar til leiðinda.” 
Bömin sögðu að þau vildu heldur ganga ein. 

“Þá skulum við fara til Fatíma,” sagði Santos. “Það er 
dálítið sem ég þarf að spyrja sóknarprestinn þar uni.” 

Þegar komið var að prestsetrinu kallaði Santos. 

“Koinið með það lyrsta.” 

“Fyrsta hvað?” 

“Lúcíu.” 

Lúcía gekk í bæinn og presturinn hæddist að lienni og 
atyrti fremur gróflega verð ég að segja. 

“Þeir sem breiða út ósannindi eins og þú verða dæmdir 
og fara til vítis. Fleiri og fleiri láta blekkja sig vegna þín.” 

“Þetta eru yfirskilvitlegir hlutir,” sagði Santos háðslega. 
“Við skulum fara.” Hann setti börnin upp í vagninn í aug- 
sýn foreldranna og ekið var í spretti til Cova að þau héldu. 
Eflir nokkra stund sagði Lúcía. 

“Þetta er ekki leiðin til Cova.” 

Santos sagðist fyrst verða að koma við í Ourém og hitta 
þar prestinn. Þau tækju bíl til baka og það væri nægur tími. 
En fólkið sem streymdi til Cova þekkti vagninn og börnin. 


68 



Santos setti brekán yfir vagninn og komst síðan óséður 
heim. Santos læsti bömin þar inni í herbergi og sagðist ekki 
sleppa þeim út fyrr en þau hefðu sagt sér leyndarmálið sem 
hann þóttist fullviss um að heföi pólitíska þýðingu. 

“Ef hann drepur okkur,” sagði Jacinta “þá förum við 
beint til himins.” 

Kona Santos var góðgjörn. I-Iún færði þeim mat og 
leikföng og lét þau leika sér með börnum sínum. 

Orðrómurinn um að sýnirnar í Cova kæmu frá myrkra- 
höfðingjanum sáði í kringum sig. Margir sögðu að skrattinn 
\'æri aðeins að bíða eftir því að hópuriim yrði nógu stór, þá 
myndi jörðin opnast og gleypa hann allan. Menn flykktust 
samt að Cova og um ellefuleytið mætti María dos Anjos 
með kerti sín en bömin komu ekki. Einhver sagði að Santos 
hefði rænt börnunum. 

“Ilvað verður um okkur? Nú hafa þeir tekið bömin 
okkar.” Olimpía grét. 

Daginn eftir voru bömin yfirheyrð í Ourém, fyrst af 
gamalli konu og síðar um tíuleytið af Santosi sjálfum sem 
ýmist lofaði að gefa þeim peninga og armbönd iir gulli eða 
hótaði þeim hörðu. Senhora Santos gaf þeim góðan 
hádegisverð. Ekkert dugði. Eftir ffekari yfirheyrslur voru 
þau send í tukthúsið og þeim sagt að þaðan færu þau beint 
niður í ketil með sjóðandi olíu og þar yrðu þau steikt til 
dauða. Jacinta grét beisklega. Hin reyndu að hugga hana. 
Samfangamir voru góðhjartaðir eins og fólkið í Portiigal er 
flest og þeir reyndu að hressa börnin og benda þeim á að 
þau gætu sloppið með því einu að segja ffá leyndarmálinu. 
Einhver byrjaði að spila og fljótlega voru allir famir að 
dansa. Jacinta fór í dansinn og lét huggast. Síðan hófst 


69 



bænastund og allir báðu með börnunum. Vegna þessarar 
uppákoinu voru börnin látin fara úr fangelsinu. En þeim var 
sagt að þau yrðu að segja leyndarmálið, annars biði þeirra 
logandi olían. Ekkert dugði. Það var farið með Jacintu. 
Skömmu síðar kom fangavörður og sagði að Jacinta væri 
dáin. Það var farið með Francisco og Lúcía varð ein eftir. 
Lúcía sagði ekkert. Þegar loks var farið með hana fann hún 
hin tvö lifandi og ómeydd þótt þau hefðu ekki fengist til að 
segja neitt. Santos gafst loks upp og fór með börnin aftur til 
Fatíma. 

María birtist ekki böniununi þann 13. ágúst. Þau voru 
læst inni í angelsi >'firvaldsins í Vilct Nova de Otirém. 


70 



13. september 1917 


Hópurinn í Cova fór sífellt stækkandi fram til 13. 
september. Prestar og guðffæðinemar komu nú hingað í 
fyrsta skipti. Guðfræðinemamir voru uin þrjátíu talsins. 
Fríið hjá þeiin var að enda og þeir vildu ekki snúa aftur í 
skólann án þess að sjá sjálfir hvað væri að gerast. Prestamir 
vöruðu þá við og sögðu að allt þetta kynni að vera komið 
frá myrkravöldunum eða þá hreinn uppspuni. Þeir reyndu 
samt að troða sér sem næst litla eikartrénu. 

Meðal prestanna var J. Quaresma prófastur í Leiríu. Gois 
og Canon Fannigao. Fimmtán árum síðar skrifaði 
Quaresma bréf til Gois þar sem hann rifjar upp efa þeirra og 
hik áður en þeir fóru frá Leiríu í gömlum vagni, og segir þar 
frá því hvernig Gois fann stað þar sem hann gat séð allt 
sviðið. 

í hádeginu var þögn, nema hvað bænir voru lesnar. 
Skyndilega. skrifar hann, heyrðust fagnaðaróp og lof um 
blessaða Maríu. Fólk fómaði höndum og benti til himins. 

“Sjáið, sérðu ekki?” 

“Jú, ég sé.” 

Quaresina Ieit upp í heiðskíran himininn. 

“Mér til mikillar undrunar sá ég skýrt og greinilega 
bjailan Ijóshnött renna frá austri til vesturs, hægt og fagur- 
lega um loftið. Vinur minn sem stóð hjá mér var svo lán- 
samur að sjá líka þessa óvæntu og fögru sjón. Þessi furðu- 
legi ljóshnöttur hvarf skyndilega. Nálægt okkur var lítil 
stúlka sem var klædd eins og Lúcía og á svipuðu reki. Hún 
hélt áfram að hrópa full fagnaðar. 


71 



“Ég sé hann enn. Nú kemur hann niður.” 

Eftir nokkrar mínútur byrjaði hún aftur að hrópa. 

“Nú fer hann upp afitur.” 

Hún fylgdi honum með augunum þar sem hann hvarf í 
átt til sólar. 

Quaresma spurði félaga sinn að þ\n' hvað hann héldi að 
þetta væri og hann svaraði. 

“betta var hin blessaða móðir, María.” 

Quaresma var sannfærður um að böniin höfÖu í raun séð 
Maríu og það væru þau sem hefðu kallað hana frá himnum 
til þessarar ógestrisnu auðnar í Serra de Aire. Síðan skrifar 
hann. 

“Ég verð að leggja á það áherslu að allir í kringum okkur 
\nrtust hafa séð hið sama. En sumir sáu ekki neitt. Þeir fóru 
milli manna í Cova til að tala við fólkið og spyrjaþað: Allir 
nema einn staðfestu að þeir hefðu séð fyrirbærið sem við 
sáum. 

Þegar María birtist þennan dag spurði Lúcía eins og hún 
var vön. 

“í lvað viltu að ég geri?” 

María sagði það sama og áður. 

Lúcía bar fram það sem fólk hafði beðið hana að biðja 
um fyrir sig og sína og hún sagði að fólkið vildi að hér yrði 
byggt bænahús. Hún endurtók fyrri bæn sína um að María 
gerði kraftaverk svo fólkið hætti að segja að hún færi með 
ósannindi. María lofaði því aftur að svo skyld i verða. Loks 
sagði Lúcía. 

“Fólkið lét mig hafa ilmvatnsflösku til að gefa þér!” 

“Við notum það lítið í mínum heimi,” sagði María og var 
horfm. 


■'ÍV 


72 



Einn viðstaddra þennan dag, prófessor Canon Fonnigao 
sem áður er getið kom aftur hálfum mánuði síðar til að yfír- 
heyra Francisco. 

“Hvað sást þú í Cova da Iría þann þrettánda?” 

“Ég sá Maríu.” 

“Hvar sástu hana?” 

“Fyrir ofan litla eikartréð.” 

“Birtist hún skyndilega eða sérðu hana koma?” 

“Ég sé hana koma þaðan sem sólin rís og nema staðar 
við eikartréð.” 

“Kemur hún hægt eða hratt?” 

“Hún kemur alltaf hratt.” 

“I-Ieyrir þú hvað hiin segir við Lúcíu?” 

“Nei.” 

“Talar þú nokkurn tíma við hana? Talar hún nokkurn 
tíma við þig?” 

“Nei, ég haf aldrei spurt um neitt. Hún talar aðeins við 
Lúcíu.” 

“A hvern horfir hún, á þig eða Jacintu eða aðeins á 
Lúcíu?” 

“Hún horf ir á okkur öll.” 

i 

“Grætur hún nokkurn tímann, aða brosir?” 

“Hún er alvarleg.” 

“Hvemig er hún klædd?” 

“Hún er klædd í síðan kjól og með slæðu yfír höföinu 
sem fellur niður með kjólnum beggja megin.” 

“Hvernig er hann litur?” 

“Hvítur, með gulum bryddingum.” 

“I-Ivemig eymalokka hefúr hún?” 

“Ég veit það ekki. Slæðan fellur yfír eyrun.” 


73 



“Er hún falleg?” 

“Já, það er hún.” 

“Fallegri en þessi litla stúlka þama?” 

“Hún er fallegri en nokkur sem ég hef séð.” 

Jacinta varð næst að setja fyrir svörum. 

“Hvað var það sem María sagði við Lúcíu að þið ættuð 
að gera?” 

“Að við ættum að hafa yfir bænir okkar á hverjum degi.” 

“Gerir þú það?” 

“Já, á hverjum degi með Francisco og Lúcíu.” 

Eflir hálftíma kom Lúcía. Ilún hafði verið úti að vinna. 
Canon segir að hún hafi verið betur nærð en hin tvö og var 
ljósari á hömnd. Öfúgt við Jacintu var him laus við feimni, 
en hún var þreytt og leið á endalausum yfirheyrsliun. Eftir 
að hafa sagt að María hefði birst fimni sinnum, alltaf þann 
þrettánda nema í ágúst þegar hún kom til Valinhos þaim 
níunda, var hún spurð. 

“Fólk segir að María hafi líka birst þér í fyrra. Er það 
rétt?” 

“Hún birtist mér aldrei í fyrra, aldrei fyrr en í maí í ár. 
Eg hef aldrei sagt það vegna þess að það er ekki satt.” 

“I-Ivaðan kemur hún? Úr austri?” 

“Eg veit það ekki. Ég hef aldrei séð hvaðan hún kemur.” 

“Hvað tekur koma hennar langan tíma? Langan eða 
stuttan?” 

“Stuttan, en mismunandi langan” 

“Varst þú hrædd þegar þú sást hana fyrst?” 

“Já. Ég varð mjög hrædd. Mig langaði til að hlaupa burtu 
með Jacintu og Francisco en hún sagði að við mættum ekki 
vera hrædd, hún mundi ekki meiða okkur.” 


74 



“Spurðir þú hana hver hún væri? 

“Já. Ég spurði. I-Iún lofaði að segja mér það þrettánda 
október.” 

“Spurðir þú hana hvaðan hún kæmi?” 

“Ég gerði það. Hún sagðistkoma af himnum.” 

“Hvenær spurðir þú að þessu?” 

“Annað skiptið sem ég sá hana, þrettánda júní.” 

“Er það satt að hún hafí sagt þér leyndarinál sein þú mátt 
ekki segja neinum? 

“Það er satt.” 

“Ekki einu sinni skriftaföður þínum.” 

Þögn. 

“Sagði hún að inargt fólk ætti að koina til Cova da Iría?” 

“Hún sagði ekkert um það.” 

“Það er sagt að þú hafir haft yfirvaldið í Vila Nova de 
Ourém að fífli og losnað frá honum með því að látast segja 
honum leyndarmálið en segja eitthvað allt annað.” 

“Það er ósatt. Herra Santos bað mig oft að segja sér 
leyndarmálið, en það gat ég ekki og gerði það ekki þó að 

I 

hann reyndi allt til að fá mig til þess. Eg sagði honum allt 
sem María sagði við mig nema leyndamálið. Það er ef til 
vill þess vagna sem hann heldur að ég hafí líka sagt sér það. 
Það var aldrei ætlun mín að blekkja hann.” 

“Sagði María þér að læra að lesa?” 

# 

“Já. I annað skiptið sem hún kom.” 

“Til hvers? Sagðist hún ekki ætla að fara með þig til 
himins í október?” 

* 

“Þetta er ekki satt. Eg hef aldrei sagt þetta.” 

“Finnst þér það gleðiefhi að María birtist þér?” 

“Já.” 


75 



”Kemur hún ein í október?” 

“Nei. Þá ætlar hún að sýna mér heilagan Jósef og Jesú- 
bamið sem tákn um að heimstyrjöldin fari að taka enda og 
friður komist á í heiminum.” 

“Spáði María nokkru fleiru?” 

“I-Iún sagði að 13. október ætlaði hún að gera kraftaverk 
svo að fólkið tryði að hún hefði komið.” 

“Hvers vegna horfir þú oft niður í stað þess að horfa á 
hana?” 

“Hún blindar mig stundum.” 


76 



13. október 1917 


Þegar þessi dagur nálgaðist var öll portúgalska þjóðin 
farin að tala um hið væntanlega krafíaverk sem lofað haföi 
verið og mikils taugatitrings gætti á heimilum bamanna og 
raunar í öllu byggðarlaginu. Það var talað um að húsin yrðu 
sprengd í loft upp. Best að fara með bömin og fela þau. 
María Rósa vakti Lúcín snemma morguns þann tólfta 
október og sagði að þær yrðu að fara í skriftastólinn. Allir 
sögðu að þær yrðu drepnar þann þrettánda. Fólk hafði 
dögum saman verið að streynia til Cova. Sum þorpamia 
tæmdust og stóðu auð. 

Það byrjaði að rigna þann þrettánda og margir urðu 
blautir inn að skinni. Um það bil sjötíu þúsund manna voru 
mættar á staðnum. Þetta var ekki allt trúað fólk. Sumir sem 
komu til að hæðast að þessu og eins efasemdamennirnir 
óskuðu þess heitt í rigningunni að þeir hefðu aldrei farið að 
heiman. 

María Rósa taldi að sinn síðasti dagur væri upp runninn. 
Ef Lúcía átti að deyja vildi hún deyja með henni. Olimpía 
flóði í tárum. Ti Marto var sagt að hreyfa sig ekki. Börnin 
voru svo lítil að það gat verið að þau slyppu en hann örugg- 
lega ekki. Ti Marto fór samt. 

Böm þeirra tvö héldu ró sinni. Kona nokkur hafði fært 
Lúcíu bláan kjól og Jacintu hvítan en þær fóru ekki í þá. 
Þær fóru að heiman í ausandi rigningu og fólk kraup á kné í 
forinni. í Cova greip bílstjóri einn Jacintu og bar hana 
gegnum fólksfjöldann. Jacinta sá að faðir hennar fylgdi fast 
á effir þótt honum væri hrint til og frá. 


77 



“Hættið að hrinda föður mínum, - meiðið hann ekki,” 
hrópaði Jacinta. Lúcía og Francisco komust í gegn. María 
Rósa var eins nálægt þeim og hún gat en Olimpía var lýnd. 

Mannfjöldinn hljóðnaði. Prestur nokkur sem verið hafði 
í Cova alla nóttina spurði hvenær María kæmi og böniin 
svöruðu. 

“Á hádegi.” 

Presturinn leit á klukkuna. 

“Það er komið fram yflr hádegi og I-Iin helga Móðir fer 
ekki með ósannindi,” sagði hann. (Sumir telja það skipta 
máli að það er hálfs annars klukkutíma munur á sólartíma 
og klukkunni.) Efitir fáeinar mínútur hrópaði presturinn. 

“Það er komið fram yfír miðjan dag. Þið getið séð að 
þetta er allt eintóm blekking. Farið burtu, farið öll héðan.” 

Lúcía vildi ekki fara og presturinn fór að ýta bömunum 
burtu. Hálfgrátandi sagði Lúcía. 

9 

“Þeir sem vilja fara geta farið. Eg verð hér. María sagði 
að hún kæmi og hún kemur líka núna.” 

Hún sagði við Jacintu. 

“Krjúptu á kné. María er að koma. Ég sé ijósið.” 

María Rósa sem stóð rétt fyrir aftan hana í rigningunni 
sagði. 

“Horfóu vel, dóttir góð. Gerðu engin mistök.” 

Það virtist myndast einhvers konar mistur kringum tréð, 
sumir sögðu utan um bömin. 

Lúcía spurði sinnar venjulegu spumingar. 

“Hvað vilt þú að ég geri?” 


“Ég vil að hér verði byggt bænahús í mínu nafhi. Ég er 
stundum kölluð Drottning rósarinnar. Haldið áfram að 


78 



biðja. Innan skanims er stríðinu lokið og hemiennimir geta 
haldið heim.” 

“Ég var beðin fyrir margar bænaskrár frá fólki. Munt þú 
bænheyra það?” 

“Já, suma ekki aðra. Menn verða að sjá að sér og bæta 
ráð sitt. Biðja um fyrirgefningu. Það er skelfilegt að sjá hve 
miklum sársauka og ófarnaði sumir menn geta valdið.” 

“Viltu biðja mig um eitthvað meira?” 

“Nei, þetta er allt sem ég bið um.” 

Lúcía hrópaði. 

“Þama fer hún! Þama fer hún!” Og bætti við. 

“Horfíð á sólina!” 

Regnið hætti skyndilega og sólin braust fram í skýjarofí. 
Hún virtist snúast og senda frá sér ótal litbrigði. Þetta regn- 
bogaflóð féll yfir jörðina og fólkið. Síðan skein sólin eins 
og venjulega. 

Um kvöldið spurði Canon Formigao Lúcíu um þetta. 

“Sástu einhver tákn á himninum?” 

“Ég sá sólina snúast eins og hjól.” 

Tveim dögum síðar spurði hann Francsico. 

“Sást þú tákn í sólinni? hvað sástu?” 

“Ég sá sólina snúast. Hún var eins og eldlegt hjól.” 

“Hvaða liti sást þú í sólinni?” 

“Ég sá mjög fallega liti, bláa, gula og aðra.” 

Hann sagði við Jacintu. 

“Horfðir þii á sólina?” 

“Já,” 

“Hvað sástu?” 

“Eg sá sólina fagurrauða, græna og aðra liti.” 


79 



Þessi undarlega sýn vakti sterk viðbrögð. Margraddað 
undrunaróp reis upp fra niannfjöldanum. Mann krupu eða 
lögðust flatir í regnblautan leirinn. Ritstjóri andkristilegs 
blaðs, Sr. Avelinu, sem daginn áður haföi skrifað háðsgrein 
um undrin í Fatíma var viðstaddur og sagði í næstu grein 
sinni að engin þekkt lögmál gætu skýrt það sem fólkið varð 
vitni að í Cova þemian dag. 

Fyrir að segja heiðarlega frá því sem hann sá með eigin 
augum var hann síðar ofsóttur af félögum sínum fyrir að 
“svíkja hugsjónina.” 

Lúcía var búin að segja að fleiri sýnir yrði þennan dag. 
Canon Fomiigao yfirheyrði hana slrax um kvöldið. 

“Kom María aflur í dag?” 

“Já.” 

“Sást þíi Jósef og Jesúbarnið?” 

“Já.” 

“Sástu nokkuð annað?” 

“Jesús kom og blessaði fólkið. María kotn í tvenns konar 
búningi.” 

“Hvað ertu að segja. í tvenns konar búning.” 

“Hún birtist mér sem Móðir Sorgarinnar og líka sem 
Móðir Karmel.” 

“Birtust þær fyrir ofan tréð?” 

“Nei, á himni nálægt sólinni eftir að María fór frá trénu.” 

“Sástu þá sýn lengi.” 

“Nei, stutta stund.” 

“Sagði hún hver hún væri.” 

“Mún sagðist bera nafn Rósarinnar.” 

“Sagði hún að fólk ætti að iðrast og gera yfirbót?” 

“Já.” 


80 



“Notaði hún orðið yfirbót?” 

“Nei. Mún sagði að fólk ætti að nota bænina, biðja Guð 
um fyrirgefiiingu og bæta ráð sill, en hún notaði ekki orðið 
yfirbót.” 

“Hvenær gerðist undrið kringum sólina?” 

“Þegar María fór.” 

“Var ljós í kringum hana?” 

f 9 

“Eg sá aðeins miðhlutann af undrinn. Eg blindaðist og 
varð að nugga á mér augun.” 

“Kemur María aftur?” 

“Ég held ekki. Hún sagði ekkert um það.” 

“Ætlar þú að koma hingað til Co\'a þrettánda næsta 
inánaðar?” 

“Nei.” 

“Ætlar María að gera kraftaverk, lækna sjúka?” 

“Ég veil það ekki, hún sagði ekki hvenær þau yrðu.” 

“Sagði hún að margir ættu að koma hingað?” 

“Hún hefur ekki sagl að neinn ætti að koma hingað.” 

“Sást þú sólarundrið?” 

“Ég sá ljósdansinn og litaflæðið.” 

“Sástu tákn yfir trénu?” 

“Nei.” 

“{ hvemig klæðum var María þegar þú sást hana nálægl 
sólinni?” 

“Hún var hvítklædd og í blárri skikkju.” 

“I-Ivenær baðst þú Maríu að láta fólkið trúa því að þú 
sæir þessar sýnir?” 

“Ég bað hana um það nokkrum sinnum, íyrst í júní, held 
ég.” 

“I-Ivenær sagði hún þér leyndarmálið?” 


81 



“Ég held að það hafi verið í annað skiptið.” 

(Það er ekki ljóst hvenær eða hvers vegna börnin sögðu 
að þeim hefði verið trúað fyrir þessu leyndannáli. Það er 
hins vegar ljóst að bömin trúðu þessu en voru ófáanleg til 
að segja frá því. En það virðist ekki koma við sögu í því 
sem gerðist 13. júní.) 


<i 


82 



Litla eikartréð höggvið niður 


Þessir viðburðir höfðu ekki minnstu áhrif á vinstri 
sinnaða stjómmálamenn þessara tíma. Valdamenn í 
Santarém og VilaNova de Ourém fóru með flokk manna til 
Cova 23.-24. október til að höggva niður litla eikartréð. Þeir 
brutu niður viðarboga. Þeir fjarlægðu ljóskerin, tvo krossa 
og lítið altari. Þeir höfðu þetta til sýnis í skólanum í 
Santarém og seldu inn á þessa sýningu. 

Arásimar á böniin og sögur þeiira ætluðu engan enda að 
taka. José ritstjóri O Mundo sendi frá sér flóð af bæklingum 
til að skora á alla “frjálslynda” menn að fylkja liði og 
skunda til Fatíma og svipta grímunni af þessum skopleik. 
Sóknarpresturinn varð óttasleginn og ákvað að halda sunnu- 
dagsmessuna í öðru þoipi. Börnunum og Qölskyldum þeirra 
var forðað undan ofsóknunum til Pedro Caupers sem bjó 
sex kílómetra fyrir utan þorpið. 

Þegar fylkingin kom til Fatíma fannst þar enginn nema 
einn embættisinaður. Það var ákveðið að fara til Cova. Fólk 
úr tveimur nærliggjandi þorpum var búið að reka þangað 
asna sína og gefa þeim þar fóður. Asnarnir hrinu þegar 
fylkingin koin á staðimi. Það kom líka á daginn að yfir- 
valdið í Vila Nova de Ourém hafði vegna ókunnugleika 
höggvið niður skakkt eikartré. Fylkingin hvarf á braut og 
hefúr ekki komið aftur- Þessar aðgerðir höfðu þveröfúg 
áhrif. Ilópamir sem komu til Cova urðu alltaf stærri og 
stærri. María Carreira var borin þeim sökum að nota sjálf 
samskotaféð sem safnast hafði til að reisa kapellu. Santos 
lét sækja Maríu Carreira. Hún sagðist hafa falið féð undir 


83 



steini og nú væri búið að stela því. Enginn trúði henni. 
Skömmu seinna fór hún til prestsins og spurði hvort nú 
mælti ekki hefjast lianda við bygginguna. Hann bannaði 
það ekki en sagðist ekkert skipta sér af því máli. Abóbora 
var fúll yfir að ekki stingandi slrá óx lengur í Cova. Hann 
sagði sanit að fólkið mætti byggja þar eins stóra kapellu og 
því sýndist. Lílil og mjög einföld kapella var reist þarna og 
lengi var ekki í henni neiíl líkneski. 


84 



13. nóvember og síðar 


Það er ekki hægt að sjá í bókum að María hafi birst í 
sjöunda sinn í Cova þann þrettánda nóvember eins og sagt 
var þegar María birtist fyrst. Hún birtist hins vegar Lúcíu 
18. júní 1921, daginn áður en Lúcía fór frá Aljustrel í 
klausturskólann í Vilar. Það kvöld, eftir að hafa farið 
síðustu ferð sína upp til Cova da Iría, sá hún Maríu standa á 
stað sem nú er undir kirkjubyggingu sem reis þar síðar. 

Það eru líka til frásagnir um að María birtist oft eftir 
sumarið 1917. 

María kom til hinna minnstu þó að erindi hennar væri 
raunar \'ið alla heimsbyggðina. Þetta er aðeins hin hefð- 
bundna leið kristinnar trúar. 

Jacinta og Fransisco létust bæði í spænsku veikinni 
1918. 


85 






UNDRINIBEAURAING 

í Belgíu 

Maríusögur frá 1932 


87 


O.V'-'Jt 



CtíW*j 



Hvítklædda konan 

Joseph Debergh segir frá: 

Það gerðist á drungalegu nóvemberkvöldi, þann 
tuttugasta og níunda, árið 1932 í litlum bæ í Belgíu, 
Beauraing, að blessuð María mey birtist þar. 

Það var fremur kalt úti þetta kvöld, en hlýtt og notalegt í 
eldhúsinu hjá Degheimbre fjölskyldunni. Þau voru sex í 
eldhúsinu. Germaine og þrjár dætur hennar sátu við eldhús- 
borðið og voru að Ijúka við að borða kvöldmatinn. Tveir 
fjölskylduvinir Reymond Gobert og Jules Defesche höföu 
komið í heimsókn. Hlerar voru settir fyrir eldhúsgluggann. 
Veggir voru fóðraðir og hengdar á þá fjölskyldumyndir og 
ahnanak. Það hékk líka róðukross á einum veggnum. Undir 
glugganum var vaskur og vatnsdæla. 

Þessi fjölskylda kunni best við sig í eldhúsinu. Þar var 
hlýjast þegar kalt var úti. Aðeins þar var hollenskur ofn þar 
sem viði var brennt. 

Gemiaine haföi verið ekkja í rúm tvö ár og annaðist ein 
dætur sínar, Jeanne sautján ára, Andree fjórtán ára og 
Gilberte níu ára. Gilberte var í skóla en Jeanne og Andree 
báðar hættar námi. Fjölskyldan stundaði nauðþurftarbúskap 
og haföi búfénað sér til framdráttar. 

Það var barið að dyrum. 

“Þetta eru Famande og Albert,” sagði Gilberte. 

“Ljúkið við að borða og þá megið þið fara út,” sagði 
móðirin. 

Gilberte og Andree flýttu sér að ljúka við að borða settu 
upp hatt og fóm í kápu. Þær kvöddu móður sína, stóru 


89 



systur og gestina og fóru til vinanna sem biðu þeirra úti. 
Daufur bjamii frá einum ljósastaur lýsti upp gatnamót þar 
sem þrjár götur komu saman. 

Fernande Voisin var fimmtán ára og bróðir hennar 
Albert ellefu. I>au voru á leið til klausturskólans. Þar \'ar 
Gilberte, þrettán ára systir þeirra, í heimavist á daginn en 
fór heim á hverju kvöldi um hálf sjöleytið. Faðir hennar var 
vanur að sækja hana, en þegar hann vann yfirvinnu fóru 
Farnande og Albert í hans stað. Þeim fannst gaman að fá að 
fara, svo að ferðum þeirra fór fjölgandi. Þau voru vön að 
taka Andree og Gilberte Degheimbre með í þessar ferðir. 
Saga okkar er um þessi fjögur börn og Gilberte Voisin sem 
þau fóru að sækja. Þama var einn drengur og fjórar stúlkur 
og tvær þeirra hétu sama nafni, Gilberte litla og Gilberte 
eldri. Þær voru góðar vinkonur og báðar í skólanum. 

Börnin fjögur héldu eftir malargötunni Gendamiarie. Þau 
fóru fram hjá lögreglustöðinni sem gatan var nefnd eftir. Og 
þau fóru fram lijá húsi sem Voisin fjölskyldan haföi áður 
búið í og það var þar sem þau kynntust fyrst Degheimbre 
systrunum. Það voru dyrabjöllur á húsunum og Albert sem 
var næstyngstur haföi gaman af að hringja bjöllunum og 
hlaupa. Albert var lítill eftir aldri. Flann var með ávalt 
andlit, blá augu og síhlæjandi. Þetta kvöld var hann búinn 
að hringja fimm bjöllum. Þau urðu öll að hlaupa og vera 
komin í felur áður en komið var til dyra. 

Það var ljós í búðinni hjá Marie Minet. Marie sem bjó í 
bakhúsinu heyrði illa og gekk við staf. Hún kom sér þess 
vegna upp hljómmikilli bjöllu til að missa ekki af við- 
skiptuin. 


90 



4 


“Marie er ekki í búðinni,” sagði Albert. “Við skulum 
opna dyrnar og Iáta bjölluna glymja.” Þau höfóu oft gert 
þetta áður og einu sinni haföi Marie gamla falið sig bak við 
hurðina og staðið þau að verki. 

Gilberte litla sagði. 

“Ég get ekki hlaupið jafh hratt og þið. Ég þarf forskot 
áður en þið opnið.” 

Albert opnaði dymar og þau hlupu iyrir hornið til 
Gilberte. 

Fram að þessu var þetta kvöld, 29. nóvember, ósköp 
venjulegt kvöld í lífi ungmennanna. Örfáum augnablikum 
síðar gerðust hlutir sem gerbreyttu lífi þeirra. Og ekki 
aðeins lífí þeirra. Sumir telja það sem gerðist eina af stóru 
stundunum í lífi 20. aldarmnar. 

m 

Smábærinn Beauraing er í Walloon hinum frönsku- 
mælandi hluta Belgíu. I bænum voru um tvö þúsund íbúar 
sem lifðu aðallega á landbúnaði eins og iyrr segir. 

Árið 1932 var heimskreppan í hámarki og margir 
atvinnulausir. I-Iér ræktuðu menn garðinn sinn og sumir 
höfðu lítið annað. 

Ungmennin á leið til klausturskólans þetta kvöld höfðu 
engar áhyggjur af veraldlegum eða trúarlegum átökum 
fjórða áratugarins. Þau voru komin fýrir hornið og gengu 
niður Kirkjustræti sem var aðalgata bæjarins. Klaustrið og 
skólinn vom við götuna á hægri hönd en jámbrautarstöðin 
rétt framundan. Nálægt klausturskólanum var hellir. Þau 
voru vön að stansa þar og signa sig við kross sem þar stóð 
og var helgaður Maríu. Albert signdi sig aðeins til mála- 
mynda og var að hugsa um að laumast á undan til 
klaustursins. Hann gerði það og hringdi. Stúlkumar þrjár 


91 



komu fljótlega til hans. Það var komið seint til dyra og 
Alberti leiddist biðin. Hann skimaði í kringum sig> leit eftir 
strætinu og á járnbrautarbrúna. 

“Sjáið” kallaði hann. “Hvílklæddu konuna sem gengur 
yfir brúna!” 

Femande sneri sér ekki einu sinni við, sannfærð um að 
þetta væri aðeins eitt af þessum venjulegu strákapörum 
hans. Hún horföi á hann og sá að hann var hræddur og 
furðu lostinn. 

“Vertu rólegur, kjáninn þinn. Þetta em aðeins bílljós.” 
En Albert var miður sín og stúlkurnar litu við. I>ær sáu hvít- 
klædda konu umvaföa ljósi hreyfast um loflið yfír hellinum 
og brúnni. Undir kjólnum sáu þau nióta fyrir linjánum líkt 
og hún gengi. Fælumir virtust vera huldir hvítu skýi. 

Börnin gátu ekki trúað sínum eigin augum. Það var eins 
og þau frysu við jörðina. Þar næst urðu þau mjög óttaslegin. 
Albert lá á bjöllunni. Stúlkurnar börðu að dyrum með 
báðum höndum. 

Systir Valeria opnaði dyrnar og sneri sér við án þess að 
taka eflir uppnámi ungmennanna. I-Iún kallaði á Gilberte. 
Systir Valeria beið inni í anddyrinu. Gegnum hálfopnar 
dymar sá hún að bömin töluðu í ákafa. Þau litu ýmist í átt 
að brúnni eða á hana. Hvað er hér á seyði, hugsaði systirin. 
Eru þau að tala um mig? Hún athugaði höfuðbúnað sinn, 
hvort hann sæti rétt. Síðan gekk hún til dyra. 

Þau töluðu öll í einu. 

“Sjáðu, systir, María mey gengur þama fyrir ofan 
hellinn.” 

“Hún er algerlega hvítklædd.” 

“Við erum hrædd.” 


92 



“Nei,” sagði systirin. “Það er alveg útilokað.” 

“Jú, jú, systir. Hún er þarna fyrir ofan brúna.” 

Systirin horfði þangað en sá þar aðeins götuljósið. 

“Þetta er tr jágrein sem hreyfist í vindinum,” sagði hún. 

Hún kveikti á útiljósunum sem lýstu upp allan garðinn. 

“Ykkur missýnist. Styttur hreyfa sig ekki!” 

Hún var með Maríumyndastyttuna í hellinum í huga. 

Nú kom Gilberte eldri til dyra. Hún snarstansaði og benti 
í átt að brúnni og hrópaði upp yfír sig. 

“Við erum hrædd,” sögðu börnin. “Við skulum flýta 
okkur heim.” 

“Já, flýtið ykkur heiin, krakkakjánar,” sagði systirin. 

“Það er einmitt það sem þið ættuð að gera.” 

e 

Börnin tóku á sprett eftir stígnum sem lá niður að 
strætinu. Þegar þau fóru fram hjí\ styttunni í hellinum settu 
þau hendurnar fyrir augu sín. Hellirinn var helgaður 
birtingu Maríu í Lourdes. Bömin héldu að þau hefðu séð 
þessa styttu á hreyfingu. Þau fóru í gegnum hliðið og hlupu 
áfram eftir strætinu. Albert og Femande á undan og á eftir 
komu Andree og Gilberte eldri og leiddu Gilberte litlu á 
milli sín. Áður en börnin beygðu fyrir homið hrasaði 
Gilberte, missti af sér annan skóinn og féll í götuna. Andree 
og Gilberte eldri hjálpuðu henni á fætur og færðu hana í 
skóinn. Hin börnin stönsuðu og biðu eftir þeim. Þegar 
Gilberte litla var komin í skóinn litu börnin við í átt að 
brúnni. Hvítklædda konan var þama enn þá og gekk fram 
og aftur. 

Óttinn greip þau aftur og þau hlupu í ofboði áfram. 
Maður sem kom á móti þeim kallaði. 

“Hvers vegna hlaupið þið svona?” 


93 



Án þess að hægja á sér kölluðu þau á móti: 

“Við sáum eitthvað hvítklætt.” 

Systir Valeria hafði horfl á eftir bömunum, sá þau 
hlaupa í ofboði og taka fyrir augun þegar þau fóru fram hjá 
hellinum. 

Þetta er skondin uppákoma, hugsaði systirin. 
Einkennilegt að bömununi virtist raunverulega vera 
brugðið, þau virtust trúa þessu. Hvað á maður að halda? 

Við kvöldverðarborðið sagði systir Valeria við móður 
Theophile. 

“Móðir, Voisin bömin sögðu mér áðan að styttan í 
hellinum heföi hreyfst.” 

“Hvaða dauðans vitleysa er þetta,” sagði Abbadísin. 

“En móðir, ég kallaði á Gilberte eins og ég er vön á 
hverjum degi.” Systirin sagði nú alla söguna en hún féll í 
grýtta jörð. 

“Systir góð,” sagði Abbadísin. “Hvemig dettur þér í hug 
að segja annað eins? Þú ert jafn bamaleg og krakkamir.” 

Systir Valeria hneigði höfuð sitt og þagði. Systir Anysie 
skrifaði seinna um þetta. “Málið var afgreitt og við 
gleymdum því.” 

Reymond Gobert og Jules Defesche voru enn í eldhúsinu 
hjá frú Degheimbre og Jeanne þegar börnin stormuðu inn í 
húsið. 

Aðeins stuttur tími var liðinn frá því þau fóru. Þá voru 
þau alsæl og áhyggjulaus, fiill af ungæðislegum prakkara- 
skap. Nú komu þau skelfingu lostin og stóðu á öndinni. Það 
\'ar ótti í svip þeirra og þau töluðu öll í einu. 


94 



“Við sáum einhvem hvítklæddan,” sagði Gilbeile litla 
sem var í of mikilli geðshræringu til að vita hvað hún var að 
segja. 

9 

“Eg held að það hafi verið María niey ” sagði Andree 

Hin sögðu: 

“Ég held að það hafi verið styttan sem hreyfðist.” 

“Hún gekk á skýi.” 

“I lún lagði saman hendurnar.” 

Bömin álitu að það hlyti að hafa verið styttan sem 
hreyfðist. Þau sögðust vera hrædd þó að veran hefði verið 
falleg. 

“Ef við hefðum þorað helðum við skoðað þetta betur 
vegna þess að hún var mjög falleg.” 

Fullorðna fólkið sá að hræðsla barnanna var engin upp- 
gerð, en það hélt eigi að síður að þetta allt væri eintóm 
ímyndun. Anne Deglieimbre sagði hæðnislega við yngri 
systur sínar: 

“Svo að þið tvær sáuð Maríu! Það væri nær að ég heíði 
séð hana. En þið tvær! Þið eruð ekki nógu góðar.” 

Raymond Gobert hló að sögunni. Andree sem var yfír- 
leitt stillt og prúð túlka varð svo reið að hún reyndi að slá 
hann ulan undir. I-Iann stóð upp og fór í burtu hlæjandi. Frú 
Degheimbre hafði áhyggjur af ástandi dætra sinna og reyndi 
að leysa málið. 

”Hættið þessu kjánaprikin ykkar. Ætlið þið segja okkur 
að styttur geti hreyfit sig?” Hún stappaði í gólfíð. 

“Látið þessar steinflísar í gólfínu rísa upp á rönd og þá 
skal ég trúa ykkur.” 

“Jæja þá ” sagði Andree, “ef það er ekki styttan þá er það 
María.” 


95 



Frú Degheimbre vildi ekki halda þessu tali áfram. Hún 
sagði Voisin bömunum að tími væri kominn til að fara 
heiin og sagði við Fernande. 

“Segðu ekki foreldrum þínum frá þessari vitleysu.” 

“Auðvitað verð ég að segja þeim þetta, Gemiaine, alveg 
eins og ég sagði þér þetta.” 

Voisin börnin sögðu frá þessu þegar þau komu heim en 
fengu þar engu betri álieyrn en í eldhúsinu hjá frú 
Degheimbre og foreldrar þeirra skömmuðu þau og þau fóru 
grátandi í háttinn. 

Báðar mæðurnar gerðu hið sama. Þær laumuðust upp á 
loft til að gæta að börnunum. Þau sváfú öll værum svefni. 

Það lék bros um varir Gilberte litlu og hún talaði upp úr 
svefni. 

“Sérðu, Albert, hvað hún er falleg.” 


96 



María snýr aftur 

Miðvikudagur, þrítugasti nóvember. 

Þegar þessi tvö þúsund manna bær, Beauraing, gekk til 
náða 29. nóvember 1932 vissu fáir um sýnina yfir járn- 
brautarbrúnni en daginn eftir heyrðu allir söguna og næstu 
daga var talað um fátt annað. Fæstir trúðu samt þessari 
sögu. 

Marie Lambert, systir sóknarprestsins, heyrði tíðindin 
þar sem hún stóð á tröppum prestsetursins, en hún sá um 
heimili bróður síns. 

“Hefur þú heyrt það nýjasta, Marie?” kallaði vinkona 
sem átti leið um. 

“Nei hvað er það?” 

Vinkonan sagði háðslega. “Það er sagt að blessuð María 
mey hafi í gærkvöldi birst Voisin krökkunum!” 

Það leið ekki á löngu að faðir Lambeit heyrði þetta líka. 
Það fylgir ekki sögunni hver viðbrögð hans voru en þeir 
sem til þekkja vita að prestar eru í erfiðum málum þegar 
einhver í söfnuðinum þykist sjá veru úr öðrum heimi. 

Gilbette Voisin var mætt í skólann klukkan átta um 
morgunirm. Hún fór til systur Emilie og sagði. 

“Systir, það gerðist krafitaverk í Beauraing. Við sáum 
blessaða Maríu mey yfir brúnni.” 

Systirin brosti en svaraði engu. Gilberte fór inn. Systir 
Sainte-Croix kenndi bekknum sem Gilberte var í. I-Iún hafði 
ekki verið við matborðið kvöldið áður og ekki heyrt söguna 
um það sem gerðist. Hún sá að stúlkan var ekki með 


97 



huganii við kennsluna og var að hvísla einhveiju að 
bekkjarsystkinum sínum. Systirin lét það gott heita í bráð. 

í ÍTÍmínútuniun klukkan tíu mynduðu stúlkumar hring 
um kennslukonuna. 

“Systir,” sagði Gilberte. “Þegar við fórum héðan í gær- 
kvöldi sáum við Maríu mey yfir brúnni.” 

“Hvað ertu að segja?” Systirin hló. 

“Jú, systir, það er satt. Við urðum hrædd og við hlupum 
eins hratt og við gátum. Við sögðum systur Valeriu hvað 
við sáum. Hún tríiði okkur ekki.” 

“Og móðir þín. Hvað segir hún um þetta ?” 

“Hún trúir okkur ekki heldur.” 

“Það er hárrétt hjá henni að gera það ekki. Ég er henni 
sammála.” 

Gilberte yppti öxlum og fór frá henni. Enginn vildi trúa 
henni, en hún vissi að það var eilthvað sem hún hafði séð. 

í skólanum sem Albert var í ollu tíðindin uppnámi. Hann 
var eingöngu fyrir drengi og þeir töluðu allir um þetta. 
Þegar tími var að byrja eflir bænastund hrópaði Joseph 
Simon til kennarans. “Herra Malmedy, hin blessaða María 
gekk fyrir framan hellimi.” 

Alexis Malmedy ákvað að hann hefði ekki heyrt þetta. 
“Herra Malmedy,” kallaði Joseph aftur því að hann hélt að 
kennarinn heföi ekki heyrt í sér. “María gekk fyrir ffaman 
hellimi.” 

Kennarinn sá að allur bekkurinn horföi á hann og vildi 
heyra álit hans. En hann þurfti að kenna og haföi engan 
tíma til að ræða um einhverja vitleysu. 

“Hafðu þig hægan ” sagði hann við Joseph. ”Ég vil ekki 
þurfa að hlusta á þetta framar.” 


98 



En málið varð ekki þaggað niður svona auðveldlega. 
Strákamir töluðu ekki um annað eftir að kennslunni var 
lokið og umræðan hélt áfram þegar þeir komu heim til sín. 

Um kvöldið fóru bömin fjögur enn e i nu s i nn j til að 
sækja Gilberte Voisin í skólann. Foreldramir sem álitu að 
þetta væri allt ímyndun hjá böniunum leyföu þeim fi'islega 
að fara. Þau þóttust viss um að bömin myndu ekki sjá neitt 
og málið yrði þar með úr sögunni. 

Bömin gengu aftur til skólans en nú var enguin bjöllum 
hringt. Þau hugsuðu aðeins um eitt. Mundu þau sjá sýnina 
afitur. 

Nú voru þau ekki lengur hrædd en full eftirvæntingar. 
Samt greip þau geigur þegar þau komu í klausturgarðinn. 
Þau huldu augu sín þegar þau hlupu frarn hjá hellinum að 
dyrum skólans. Gilberte kom til dyra og börnin fimm héldu 
niður stíginn að hliðinu. Þá birtist María þeim aftur. 

Hún gekk um í loftinu íyrir ofan bn'ma eins og hún hafði 
gert kvöldið áður. Hún gekk í átt að jámbrautarstöðinni og 
sneri síðan við og gekk í átt að hellinuni og skóla- 
byggingunni. 

Nú voru bömin ekki eins hrædd og áður. Samt hlupu þau 
heim. Þau stóðu á öndinni þegar þau geystust inn í eldhúsið 
hjá frú Degheimbre og hrópuðu. “Við sáum hana. Við sáuin 
hana.” 

Nú varð fn'i Degheimbre reið og sagði bömunum að 
segja ekki orð meir. 

“En við sáum hina blessuðu Móður. Hún var falleg, 
miklu fallegri en styttan í hellinuni.” 

“Ef þið ætlið að halda þessu áfram þá banna ég ykkur að 
fara á morgun.” 


99 



Andree og Gilberte litla grétu og báðu móður sína að fá 

að fara og sjá aftur konuna fögru. 

“Jæja þá,” sagði frú Degheimbre, “en á ínorgun fer ég 
£ 

með ykkur. Eg ætla að sjá sjálf hvað er þarna á seyði.” 

Frú Degheimbre fylgdi Voisin börnunum heim. Þar 
sagði hún við fóður barnanna. “I-Iéðan í frá skalt þíi, Hector 
Voisin, fara sjálfur og sækja dóttur þína í skólann. Ef þessu 
heldur svona áfram verðum við aðhlátursefni allra í bænum. 


100 



Þriðja sýnin 


“Farið á undan,” sagði Germaine \'ið bömin fjögur. “Við 
konium í humátt á eftir ykkur.” Hún haf ói kallað saman sex 
manna hóp til að fýlgja sér. 

“Þorparinn sem felur sig í garðinum heldur að þið séuð 
ein. Við komum þessum trúði sem er að hræða börnin okkar 
að óvörum og grípum hann.” 

Þessir tveir hópar héldu niður strætið, bömin fyrst og 
hinir flillorðnu á eftir. Frú Degheimbre var vopnuð staf. 

Þegar börnin nálguðust hliðið ráku þau upp ótta og 
undrunaróp. Þau hlupu til hinna fullorðnu sem komnir voru 
að klausturgarðinum en þar stóð stytta af Maríu 
Sorgarinnar. 

“Gennaine, hún er þarna,” sagði Femande. 

Frú Germaine varð reið. í fýrri skiptin tvö voru bömin 
komin að skóladyrunum áður en þau sáu nokkuð. Nú voru 
þau ekki einu sinni komin inn í garðinn. 

“Flafið hægt um ykkur,” sagði hún. “Þið eruð svo stútfull 
af ímyndun að þið sjáið sýnir jafnvel áður en þið komið inn 
í garðinn.” 

“Var það ekki hvíta auglýsingaskiltið sem hræddi 
ykkur?” spurði frú Albine Marchal. Hún benti á skilti sem 

f 

á stóð: “Okeypis aðgangur að hellinum.” 

“Nei, nei,” sögðu börnin. “Það var María. Hún var á 
stígnum.” Þau áttu við götuna sem lá frá hliðinu að skóla- 
dyrunum. 

“Hún var mjög falleg.” 

“Það var Ijósbjarmi yfír henni.” 


101 



“Hún hvarf næstum um leið og hún birtist.” 

"Þorparinn er í garðinum,” sagði Germaine, “og við 
skulum ná honum. Farið þið krakkar að dyrunum og sækið 
Gilberte. Við leitum á meðan.” 

Hinir fullorðnu skiptu garðinum á milli sín í leitarsvæði. 
Frú Germaine fór með staf í hendi inn í runnana hjá 
hellinum. Það var dimmt og hún sá lítið en ef einhver væri 
þama þá skyldi haim fá að finna fyrir stafnum. Hún leitaði 
líka bak við hellinn hjá brautarteinunum. Skyndilega heyrði 
fullorðna fólkið hróp í bömunum. Um leið og Gilberte 
Voisin kom út íir dyrunum birtist María aftur. Að þessu 
sinni nær en áður. Hún var miðja vegu milli dyranna og 
hellisins. Him lagði lófana saman og blá augu hennar litu til 
himins. Nú leit hún niður. Flún brosti til barnanna, lyfti 
höndunum eins og til að blessa þau og hvarf. 

Bömin hlupu í átt að hliðinu og þeir fiillorðnu flýttu sér 

þangað til móts við þau. Áður en börnin náðu hliðinu 

heyrðust firá þeim aðdáunarhróp. Þau bentu á hellinn og 
0 

brúna. I þriðja sinn þetla kvöld sáu þau veruna fögru. Það 
var eins og hún kæmi út úr runnunum niilli hliðsins og 
hellisins. Síðan hvarf hím til himins. í þetta sinn voru 
bömin ekki ein. Börnin fimm sáu sýnina en Jeanne og hinir 
sex fullorðnu sáu ekkert. 

Systumar Charles Marie og St. Felix voru að koma fra 
aftansöng í kirkjunni og heyrðu æstar raddir í garðinum en 
sáu ekkert. Það var myrkur og loftið þungbúið. Þegar 
systurnar komu að hliðinu var hópurinn kominn út á strætið 
og var hávær. 

“Hvað gengur hér á,” spurði systir St. Felix.” 


102 



“Systir, við vorum að sjá hina blessuðu Maríu,” svöruðu 
börnin. 

“I-Ivar?” 

“í garðinum.” 

“Og þið trúið þessu?” 

Börnin sögðu nákvæmlega frá því sem þau höfðu séð 
þrívegis þetta kvöld en fengu engar undirtektir hjá 
systrunum. 

“Þið hljótið að hafa séð bílljós,” sagði systir St Felix. 

“Nei, það var hin blessaða Móðir. I-Iún lagði lófana 
saman.” 

“Hvers vegna í ósköpunum skylduð þið sjá hina 
blessuðu Móður? Þið eruð að reyna að fá okkur til að trúa 
að þið séuð litlar Bernadettur.” 

Frú Germaine sagði “Þetta er undarlegt systir. Þau full- 
yrða að þau sjái eitthvað en ég sé ekki neitt!” 

Systumar horfðu á stafinn sem frú Gennaine var með í 
hendi sér. 

“Hvernig leit hún út?” spurði systir Charles Marie.” 

“Hún klæddist hvítu,” svaraði Fernande. “Hún lagði 
lófana saman en þegar hún fór lyfti hún höndunum.” 

Nunnurnar reyndu að leiða börnunum það fyrir sjónir að 
þau hefðu ekki séð Maríu mey. 

Þær fóru og hlógu að þessu í laumi. Samt litu þær rann- 
sakandi á átt að hellinum og til skólans. Þar var ekkert 
óvenj ulegt að sjá. 

Inni í skólanum færði systir Ludovica Abbadísinni ug‘g- 
vænleg tíðindi. 

“Móðir, þær fara ekki upp á loft til að sofa.” 

“Hvers vegna ekki?” 


103 



“Vegna þess sem Gilberte Voisin sagði þeini.” 

“I-Ivað er það” I-Iún var búin að gleyma því sem henni 
var sagt á þriðjudaginn. 

“I-Iún sagði að í gær og í fyrradag hefði hún og hin 
bömin séð hina blessuðu Móður yfir hellinum.” 

“Líka í gær!” Nú mundi hún eftir þessu. “betta er fárán- 
legt.” Abbadísin skundaði til stúlknanna. 

“Það eru engir svipir til,” sagði hún. “Ég vil ekki heyra 
orð um þá meir. Farið núna og takið á ykkur náðir í friði og 
gleymið þessuöllu.” 

Nokkru síðar fór hún til hópsins sem safnast hafði 
saman. Systir Charles Marie sagði við hana. 

“Móðir, ég hef fréttir að færa.” 

“Hvaða fréttir?” 

“begar ég og systir St. Felix komum úr kirkjunni í kvöld 
mætlum við Degheimbre dætrunum og Voisin bömunum og 
nokkrum öðrum, þar á meðal frú Degheimbre. Og þar áður 
heyrðum við hávaða í garðinum. Við vildum vita hvað um 
væriað veraog .....” Systir Marie sagði alla söguna. 

Abbadísin sagði: 

0 

“Eg vil að þið hafíð hljótt um þetta en látið mig samt vita 
allt sem sagt er og gert. En umfram allt fáið börnin til að 
þegja um þessar svokölluðu sýnir.” 

Þessi tólf manna hópur í garðinum leystist upp og hver 
fór til síns heima. Gilberte litla var snöktandi alla leiðina 
heim og hélt því áfram eftir að heim var komið. Astæðan 
var annars vegar hin yfirskilvitlega fagra vera sem hún 
hafði séð með eigin augum og hins vegar vantrú systramia 
og móður hennar. Gilberte eldri settist með hana, klappaði 
henni á kinnina og strauk af henni tárin. 


104 




Frú Gemiaine varð enn þá ráðvilltari en áður. 

Þessi uppákoma lét hana ekki í friði. Hún þóttist þess 
fUllviss að bömin væru ekki að segja ósatt. 

Að minnsta kosti var alveg ljóst að geðshræring Gilberte 
litlu var engin uppgerð. Nei, þau hlutu að hafa séð eitthvað. 

Annað hvort voru þetta þeirra eigin ofsjónir eða eitthvað 
sem kom að utan. En hvað gat hún gert? 

Allt sem hún hafði reynt bar engan árangur. Og þessi 
byrði var henni þung. Hún varð að fá aðra til að bera hana 
með sér. Hún fór í kápu, setti sjal yfir höfúð sér og gekk 
ákveðnum skrefúm heim til Voisin fjölskyldunnar. 


105 



Talað við prestinn 


Marie Lambert kom til dyra. Frú Voisin, frú 
Degheimbre, Femande og Andree voru mættar á tröppum 
prestsetursins. 

“Konidu sæl, Marie. Gætum við fengið að tala við 
prestinn?” 

Marie var ekki rótt innanbrjósts. Allir í bænum voru 
farnir að tala um undrin í Beauraing og hér voru mættar 
tvær stúlkur sem sagðar voru sjáendur ásamt mæðrum 
sínum til að hitta prestinn, bróður hennar. 

“Vissulega”, sagði Marie. “Má ekki bjóða ykkur inn í 
stofu. Hann kemur fljótlega.” 

Leon Lambert var prestur í Beauraing og auk þess próf- 
astur í tuttugu og fimtn sóknum. Hann trúði því einlæglega 
að hin blessaða María gegndi mikilvægu hlutverki á þessari 
jörð en hann var orðvar maður og varkár í dómum. 

Þegar hann kom inn í stofuna kvöldið 1. desember var 
hann venju fremur fálátur. Aðstaða hans var erfið. Hann 
vissi að fólkið vildi fá að vita hvað hann segði um sýnimar. 
Hann taldi sig ekki geta sagt neitt sem hægt væri að túlka 
þannig að hann teldi að þær hefðu raunverulega átt sér stað. 
Hann gat ekki heldur neitað þeim vegna þess að það var 
ekki hægt að útiloka að yfirnáttúrulegir hlutir gætu gerst. 

9 

Hann hlustaði þegjandi á sögu mæðranna. A andliti hans 
sáust engin svipbrigði og hann spurði ekki um neitt. 

Þegar mæðurnar höfðu lokið sögu sinni sagði fiú Voisin. 
“Mundir þíi vilja halda guðsþjónustu til heiðurs hinni 
blessuðu Maríu til að fá úr því skorið hvort þetta sé raun- 


106 



verulega hún. Biddu hana að sýna tákn um það og eins hitt 
að ekkert illt muni henda börnin.” 

Presturinn leit í dagbókina. 

“Eini dagurinn sem er laus er áttundi desember.” 

Mæðurnar sögðu að betri dag væri ekki hægt að fá, 
Þegar faðir Lambert fylgdi konunum til dyra sá hann að 
báðum mæðrunum leið illa. 

I-Iann sagði. 

“Ef þetta skyldi vera María þá skuluð þið ekki líta á þetta 
sem neina ógæfu.” Eftir stundarþögn bætti hann við. “Mitt 
ráð handa ykkur er að hafa ekki orð á þessu við nokkurn 
mann. Fólk aðeins hlær að ykkur.” 

Andree leit á hlédrægni föður Lambert sem neikvæðni. 
Þegar konumar fóru lét hún orð falla sem hím sá eftir síðar. 
Hún sagði. 

“Hann trúir okkur ekki. Eg mun aldrei framar stíga fæti 
inn í hans hús.” 

Gamall nemandi föður Lambert frá þeim tíma þegar 
hann var kennari við guðfræðideildina í Floreffe frétti af 
þessari heimsókn kvemianna til prestsins vegna undranna í 
Beauraing. Hann lét þá þessi orð falla. 

“Nú, nú, ef þetta er satt að hin blessaða María hafi verið 
þarna á ferð, þá er ég viss um að hún hefði ekki getað valið 
betri prest en föður Lambert.” 


107 



Hátíðahöldin áttunda desember 


Lögregluþjónaniir vömuðu mönnum inngöngu í garðinn. 
Allt fyrirfólk héraðsins var mætt. 

Lögreglustjóri héraðsins sagði við móður Theofile. 

“Það verður að sjá til þess að svona niikill mannQöldi 
safnist hér aldrei saman aftur. Ef eitthvað fer úr böndunum 
verður ekki við neitt ráðið.” 

Skömmu fyrir sex voru kertin sem fólk hafði kveikt á í 
garðinum útbrunnin og ljósin slökkt í klaustrinu og 
skólanum. Það var aðeins bjart af tungli. 

Um sexleytið barst lágróma kliður frá mannQöldanum. 
Nokkrir verðir ruddu ungmennunum fímm braut gegnum 
mannþröngina. I fylgd með þeim voru fjórir læknar. 

Þegar bömin voru komin inn í garðinn féllu þau fljótlega 
á kné og kölluðu. “Hún er héma.” 

Það sló þögn á mannfjöldami. 

Maistriaux læknir tók um púlsinn á Alberti. Albert leit 
snöggt á lækninn en um leið aftur á það sem hann sá. 

Börnin horfðu á Maríu og voru frá sér numin. 

“Hún er svo falleg.” 

“Fallegri núna en nokkru sinni fyrr.” 

“Blessaða María, talaðu til okkar, gerðu það!” 

María þagði og Gilbert litla byrjaði að snökta. 

Blindur maður og lamaður drengur kölluðu út í kvöld- 
htimið. 

“María þú getur læknað mig. Gefðu mér sjónina á ný.” 

“Heilaga María láttu mig læknast svo að ég geti gengið.” 


108 



Skyldu þeir læknast? Yrði það táknið sem sýndi að hún 
væri hér? Fólkið beið í eftirvæntingu og sumir grétu. 
Bömin lásu bænimar og mannfjöldinn bað með þeim. 

Gilberte Degheimbre grét meðan hún hafði yfir bænir 
sínar. 

“I-Ivers vegna ertu að gráta?” spurði Maistriaux. 

“Hún er svo yndislega falleg,” svaraði stúlkan. 

Læknirinn endurtók spurninguna nokkru síðar en fékk þá . 
ekkert svar. Gilberte heyrði ekki lengur til hans. 

Læknirinn tók aftur púlsinn hjá Alberti. Albert leit ekki á 
hann, augu hans hvörfluðu ekki frá því sem hann sá. 

Læknamir sem sáu að bömin tóku ekki eftir neinu sem 
fram fór í kringum þau gerðu á þeim ýmsar athuganir. 

Dr.Maistriaux skrifaði seinna. “Lurquin læknir frá 
Houyet kveikti á eldspýtu og hélt loganum að hendi 
Gilberte Voisin. Hann og aðrir sáu að loginn snerti 
hörundið þar til eldspýtan var hálfbrunnin. Hún virtist ekki 
skynja þetta og seinna sáust ekki nein merki um bruna á 
hendinni?” 

Lurquin læknir gerði þetta sama við Gilberte 
Degheimbre og sá ekki nein viðbrögð. Hann skrifaði 
seinna. “Ég lét eldspýtuna brenna nógu lengi til að fram- 
kalla fyrsta stigs brunasár. Loginn brann í tvær til þijár 
sekúndur.” Þessi læknir reyndi hið sama við Paulette 
Dereppe veika stúlku sem oft var með börnunum fimrn. 
Hún kippti strax að sér hendinni. 

Dr. Maistriaux segir. “Goethals læknir frá Hastiere og ég 
klipuin í handleggi, kálfa og eyrnasnepla Andree 
Degheimbre, Gilberte og Fernade Voisin. Við tókum lítils- 
háttar hörundsýni og síðar annað stærra. Bömin hreyíöust 


109 



ekki.” A eftir sást engin roði á hörundinu, ekki heldur nein 
merki þess að þau hefðu verið klipin. 

Lurquin læknir drap pennahníf sínum léttilega niður á 
hönd og kinn Gilberte Voisin án nokkurra viðbragða. 

“Að lokum,” skrifar dr.Maistriaux, “var sterku vasaljósi 
beint af stuttu færi í augu Gilberte Voisin og Andree 
Degheimbre. Ljósið hafði eðlileg áhrif á augnopin en augn- 
lokin hreyfðust ekki.” 

Þegar bænalestri lauk stóðu börnin upp og sögðu. 

“Hún er farin.” 

Fólkið var vonsvikið. Það gerðist ekkert kraftaverk. 
Fæstir gátu séð bömin og ekki lieldur fylgst með 
athugunum læknanna. Menn höfðu aðeins lieyrt raddir 
barnanna. 

Sjúkli ngarnir tveir hrópuðu. 

“Gefðu að ég megi sjá.” 

“Gefðu að ég geti gengið.” 

Bömin sögðu. “Komdu aftur. Gerðu eitthvað svo að þeir 
trúi á þig.” 

Einhver sagði að hún kæmi aftur ef bömin færu með 
fleiri bænir. 

En hún kom ekki aftur. 

Farið var með börnin inn í klaustrið. 

Systir Anysie skoðaði hendur Gilbert Voisin. Þar var 
ekkert að sjá. 

Questeaux sagði. “Hér sjáum við, systir, húð sem 
brennur ekki.” 

Mæðumar tvær féllust grátandi í faðma. 

“Vesalings bömin,” sagði frú Voisin. “Þau voru brennd 
og klipin. Allt verða þau að þola.” 


110 



“Hún sagði ekkert,” sagði Albert. “En hún var bjartari en 
nokkru sinni fyrr 

Geraud lögregluforingi yfírheyrði tvö yngstu börnin. 
Hann stóð á fætur og sagði. “Þetta er nóg. Sjálflir hef ég 
komist að endanlegri niðurstöðu í málinu. Við höfum enga 
ástæðu til að hindra þessi ungmenni í að koma hingað að 
hellinum til að iðka tni sína. En þau eiga að koma með 
foreldrum sínum. Ef hér verða hins vegar einhver vandræði 
á bæjarstjórinn hér, Van Schingen, ekki að hika við að láta 
mig vita svo hægt sé að gera viðeigandi ráðstafanir.” 

Að svo mæltu fór hann. 

Læknamir skoðuðu bömin og lögðu fyrir þau 
spurningar. 

Dr. Goethals sagði. “Þetta er utan við okkar fræðigrein. 
Við vitum ekkert um eðli algleymis.” 

Aðeins börnin voru í þessu ástandi og aðeins við þetta 
eina tækifæri. 

Dr. Maistreaux endurtók þessar tilraunir síðar þegar 
bömin horfðu á Maríu birtast en voru ekki í algleymis- 
ástandi. Við þau tækifæri sýndu bömin eðlileg viðbrögð. 

Farið var með bömin inn í eldhúsið í klaustrinu þar sem 
nunnurnar gáfu þeim að borða. 

“Hvað finnst þér um þetta pabbi,” sagði Gilberte Voisin. 
“Þeir reyndu að láta mig trúa því að þeir hefðu klipið mig 
og brennt mig!” 

Eftir matinn fóm börnin að hagþomsgrein í garðinum 
þar sem María hafði birst. Nafnið á bænum, Beauraing, 
merkir falleg grein. Þau höfðu þar yfír bænir í þriðja sinn 
þennan dag. 


111 



Stiuidarfjórðung yfir níu fóru bömin að hliðinu í von um 
að sjá Maríu aftur. bar báðust þau fyrir í Qórða sinn. Þeir 
sem enn biðu tóku þátt bænastundinni. En það kvöld kom 
María ekki. 


112 



Kveðjustundin 


Þær fréttir að María ætlaði að tala urðu til þess að þrjátíu 
og firmn þúsundir komu þann þriðja janúar 1933 til þessa 
tvö þúsund manna bæjar. 

Þetta var að mestu trúað fólk. 

Lögreglan gat ekki stjómað svona stórum hóp á svona 
litlu svæði. 

Þeir sem komu á bílum lágu á flautunni til að komast 
áfram gegnum mannhafíð. Að lokum komust þeir ekki 
lengra en fólk stóð uppi á bílaþökunum til að sjá betur yfír 
til hagþornsins. Limgerðið kringum aldingarðinn hjá 
klaustrinu var alveg troðið niður. 

Læknamir sem báðu um frátekinn stað inni í garðinum 
urðu svo margir að lögreglan varð að stöðva þá eftir að 
níutíu læknar og þrjátíu embættismenn voru komnir inn. 

Mannfjöldinn fór að hafa yfir bænir og syngja sálma. 
Sjíiklingar á hækjum og í hjólastólum voru meðfram 
girðingunni. 

Nokkrir meim urðu veikir í troðningnum. Þeir komust 
ekki burt vegna þrengslanna. Þeim var lyft upp og selfluttir 
yfír höfðum nianna. 

Við alla glugga skólans sem vissu að garðinum voru 
heiðursgesti r í boði systranna. 

Sterk ljós lýstu upp hagþornið og garðinn. 

Faðir Maes stóð milli hagþornsins og hellisins og sá 
mjög vel bömin og umhverfi þeirra. 

Þessi mikli mannfjöldi hlýtur að hafa hrætt börnin, sem 
var illa við hávaða og uppnám, en þau virtust samt mjög 


113 



róleg þegar þau voru komin á sinn stað og ómeðvituð um 
fólkið í kringum þau. I>au fóru að hafa yfir bænir. Eftir 
tuttugu bænir féllu fjögur barnanna á hnén og byrjuðu 
Maríubæn í sérstakri tóntegund sem þau notuðu aðeins 
þegar þau sáu Maríu. Kona seni varð vitni að þessu sagði 
síðar. “Allir í kringum mig grétu, líka karlmenn. Ég held að 
ég hafí aldrei elskað hina blessuðu Maríu jaíii innilega og á 
þessari stundu. Sál niín hrópaði. “María, ég trúi. Ég elska 

9 

þig. Ahrif þessarar stundar fylgja mér eins lengi og ég lifi.” 

Femande var sú eina sem kraup ekki. Hún var með 
sorgarsvip. Án árangurs horfði hún á hagþomið. Loks kraup 
hún, en það var Ijóst að hún gerði það aðeins vegna þess að 

i 

hin börnin krupu. Hún stóð aftur á fætur og sagði. “Eg sé 
ekki neitt.” 

Frú Degheimbre horfði á dætur sínar tvær. begar sýnin 
birtist sá hún að Gilberte litla hætti að biðja og virtist hlusta 
með mikilli athygli. Andlit hennar var vott af tárum. Síðan 
fór Gilberte aftur að biðja. Skömmu seinna þagnaði Andree 
og virtist hlusta. Viðstaddir sáu að bömin fjögur þögnuðu 
hvert á eftir öðru. 

Faðir Schellinckx sem stóð við hlið Gilberte litlu sagði 
síðar. “Gilberte litla bærði varimar. Síðan hlustaði hún og 
bærði varirnar aftur. Að því loknu lmeigði hún sig í auð- 
mýkt og bað bænar sem kom frá hjartanu.” Faðir Maes 
bætti við þetta. Öll sál hennar birtist í bláum augunum og 
lítil bijóst hennar bærðust líkt og hún væri í mikilli geðs- 
hræringu.” 

Gilberte Voisin hneigði hægt höfuð sitt og lét hendumar 
fallaniður. Tárin streymdu úr augum hennar. 


114 



Stór tár hrundu líka niður kinnar Andree. Einu sinni 
reyndi hún að þurrka augun með hönduin sínum. 

Þegar Albert hætti bænalestrinum og þagnaði virtist hann 
hlusta af ákafa og augu hans stækkuðu. 

Faðir Maes sagði um þetta. “Hann drakk í sig það sem 
hann sá. Það var eins og þessi opinberun væri þessum litla 
manni ofviða.” 

Skyndilega hvarf sýnin. Börnin fjögur hættu að biðja. 
Andree reis á fætur. Tárin runnu enn niður andlit hennar. 
Hún leit á litlu systur sína sem kraup áfram og virtist ekki 
geta litið af hagþominu. 

Það var byrjað að rigna. 

Femande var slegin sorg. Hún hafði ekki séð Maríu. 

Maistriaux læknir sem stóð næst henni mæltist til að 
bömin færu aftur að biðja. 

“Það getur verið að María komi þá aftur til þín,” sagði 
hann við Femande. 

Bænir voru lesnar en María kom ekki. 

Það var kominn tími til að bömin færu í hellinn en 
Fernande vildi ekki fara. 

“Ég vil sjá hana,” sagði hún. 

“Engan bamaskap,” sagði læknirinn. Komdu með okkur 
í hellinn. Þú getur komið hingað aftur eflir að allir eru 
famir.” 

Fernande hreyfði sig ekki. María hafði sagt að hvert 
bamanna fengi ákveðin skilaboð og Femande hafði ekki 
fengið sín. 

Dr. Maistriaux sá að Fernande varð ekki þokað. 

Hann yppti öxlum og hélt af stað til hellisins þar sem 
bömin fjögur höfðu þegar byrjað bænastund sína. Hann 


115 



gekk gegnum hliðið og Anguste Wiame lokaði því á eftir 
honum. 

Faðir Maes hatði misst sjónar á Fernande vegna mann- 
fjöldans. Hann fór og beið á tröppum skólans. 

Skyndilega sá hann bjart ljós lýsa upp allan garðinn. 
Aðrir sem nær stóðu hagþominu sögðu að ljóshnöttur hefði 
birst þar líkt og elding. 

Fernande féll á hnén. María hafði komið aðeins vegna 
hennar. 

Maistriaux sem kominn var langleiðina til hellisins snéri 
við. Auguste Wiame hleypti honum aftur gegnum hliðið. 
Hann flýtti sér til Femande. Hún las Maríubæn í þeirri 
tóntegund sem börnin notuðu þegar þau sáu Maríu. 

Femande þagnaði. Eftir stutta stund sagði hún. 

“Já.” 

Síðan kom stutt þögn og Fernande sagði aftur “já.” 
Síðan lagðist hún niður og grét sáran. Móðir hennar sagði. 

“Svona nú, dóttir góð, hættu að gráta. Hún kemur aftur.” 

Dr. Maistriaux sagði síðar. “Tilfínningum mannfjöldans 
er ekki hægt að lýsa. I>essi fallega dökkhærða stúlka með 
hvítt sjal. Hún var með spenntar greipar og einblíndi með 
stórum augum sínum fram fyrir sig. Líkaminn hallaðist 
fram. Tvisvar sinnum hrópaði hún “já” og það kom frá 
hennar dýpstu sálarfylgsnum. Síðan hné him niður á jörðina 
og grét. Tveir læknar reistu hana á fætur og studdu hana til 
hellisins. Bömin fjögur voru þá farin.” 

Hvað hafði gerst? I-Ivað hafði hin blessaða María sagt 
börnunum? 

Það kom ekki allt fram í yfirheyrslunum síðar. María 
hafói sagt þremur yngstu börnunum leyndarmál. Gilberte 


116 



litla og Gilberte eldri voru ekki vissar um hve mikið þær 
máttu segja og þær sögðu ekki einu sinni læknunum að um 
nein persónuleg skilaboð væri að ræða. Þau sögðu föður 
Maes aðeins meira um kvöldið og næsta morgun. Sjálf 
leyndannálin hafa aldrei verið sögð. 

Hér kemur sagan um þessa sýn, sett saman úr brotum 
sem smám saman fengust upp úr börnunum. 

María hafði aldrei verið jafn falleg og hún var þennan 
dag þegar hún birtist bömunum Qórum. I-Iún brosti meira en 
hún var vön. 

Hún taiaði fyrst við Gilberte litlu. Hún hallaðist að henni 
og sagði. 

“Þetta er aðeins okkar á milli, mín og þín, og ég bið þig 
að hafa ekki orð á því við neinn. Eftir það kvaddi hún 
Gilberte. 

Gilberte grét vegna þess að hún vissi að hún sæi Maríu 
ekki aftur. 

Við Gilberte eldri sagði hún orð sem fólki í Beauraing 
fannst að lofuðu góðu. 

“Eg mun snúa mörgum frá villu síns vegar.” 

Eftir þáð sagði María henni líka persónulegt leyndarmál 
og kvaddi hana. 

Alberti sagði hún líka sams konar leyndarmál og kvaddi 
hann síðan. 

Við Andree sagði María. 

“Menn hafa kallað mig iVlóður Guðs og Drottningu 
himnanna. Láttu bænasamband þitt aldrei slitna.” Síðan 
kvaddi hún hana og um leið og hún hvarf sýndi hún 
Andree mynd af “Minu hreina hjarta.” 


117 



Eins og við vituin sá Fernande ekki Maríu að þessu sinni 
eins og hin böniin fjögur. Hún varð eftir þegar hin fóru til 
hellisins. Þá sá hún ljósið og Maríu skönimu síðar við hag- 
þornið og féll á kné. 

María sagði við hana. 

“Elskar þú son minn?” 

“Já.” 

“Elskar þú mig.” 

“Já.” 

“Sýndu ást þína í verki.” 

Femande langaði til að spyrja um marga hluti. A hvem 
hátt átti hún að sýna ást sína í verki? Atti hún að ganga 
kirkjunni á hönd? En María var þögul. Aldrei hafði hún 
verið bjartari. Hún breiddi út faðminn og sýndi henni hjarta 
sem gert var úr gulli. Síðan kvaddi hún Femande og hvarf 
sýnum. Fernande skildi að hún sæi Maríu ekki afiur í þessu 
lífi. Hún lagðist niður á jörðina og grét. 

Það voru níutíu læknar og þrjátíu aðrir viðstaddir þegar 
bömin voru yfirheyrð í matsal klaustursins þetta kvöld. 
Hvorki Gilberte litla né Gilberte eldri minntust á það einu 
orði í viðtölum við læknana að María hefði tniað þeiin h,'rir 
leyndannáli. Það gerð Albert hins vegar. 

Hann sagði. “Hún talaði, en bannaði mér að segja frá því 
og ég geri það ekki.” 

“Munt þú segja fra því seinna? Bað hún þig að segja 
aldrei fráþví?” 

“Hún sagði ekki aldrei.” 

Það er ástæðulaust að mistúlka þetta svar. Albert vildi 
fara sem réttast með hvað sagt hafði verið. María notaði 
ekki orðið aldrei. Það þýddi ekki að Albert gæti sagt frá 


C'Lty 1 


118 



þessu síðar. I-Iann hefur ekki gert það og gerir sennilega 
ekki. 

Albert sagði að leyndannálið væri aðeins fáein orð. 

“Voru þessi skilaboð gleðiefni eða dapurleg?” 

“Dapurleg.” 

“Fyrir hvem?” 

“Fyrir mig.” 

Hann var spurður margra spurninga. Sumir læknanna 
reyndu með ýmsu móti að fá hann til að segja frá leyndar- 
málinu, en hann fékkst ekki til þess. 

Faðir Maes hitti börnin eftir yfírheyrslurnar. 

I-Iann sagði. “Þegar Gilberte litla kom frá yfirheyrslunni 
fór ég með hana inn í skrifstofuna og kynnti hana og móður 
hennar fyrir mjög mörgu fólki. Þeirra á meðal var faðir 
CyrilleDernivoy sem þjónar prestakalli hér í grenndinni. Ég 
spurði hana fyrir framan allt þetta fólk. 

“Jæja, litla stúlka. Hin blessaða Móðir sagði eitthvað við 
þig?” 

“Já.” 

“Hvað sagði hún?” 

Hún sagði. “Vertu sæl!” 

“Var það allt og sumt?” 

Gilberte varð vandræðaleg. Eftir nokkurt hik sagði hún. 
“Ég má ekki segja neitt.” 

“Hún sagði þérþá eitthvað sem þíi inátt ekki segja frá?” 
“Já.” 

“Og þú sagðir læknunum ekki frá því?” 

“Nei, ég get það ekki.” 

Frú Degheimbre sperrti fingur og sagði í strönguin tón. 


119 




Jrf |t 



“Segðu ekki meira en þú veist.” Móðirin hélt 
áminningarræðu um sannsögli. 

Gilberte litla hjúfraði sig að henni hálfgrátandi og sagði. 

“Mamma, þú veist að ég segi ekki ósatt. Ég segi þér 
sannleikann.” 

Faðir Cyrille Dernivoy, prestur í Marenne, hallaði sér 
upp að arinhillunni með minnisbók í hendi. Hann beið eftir 
tækifæri til að fá viðtal. 

“Hlustaðu á mig, telpa mín,” sagði hann. “María sagði 
þér leyndarmmál. Gott. Við ætlumst ekki til þess að þú 
segir okkur frá því. En þú ættir að skýra biskupnum frá 
þess.” 

Augu Gilberte litlu fylltust af tárum, hún leit á prestinn 
en þagði. 

Faðir Dernivoy endurtók að hún ætti að segja biskupnum 
frá þessu. 

Gilberte var í öngum sínum. Hveniig átti níu ára bam að 
vita hvað því bar að gera? María hafði sagt henni að hún 
mætti ekki segja þetta neinum. 

“Þetta er erfítt,” sagði hún áhyggjufúll á svip. Hún lét sig 
falla fram á borðið, liuldi andlitið í höndum sér og grét. 

Faðir Demivoy var niðursokkinn í að skrifa í minnis- 
bókina, en faðir Maes laut niður að henni og hvíslaði í eyra 
hennar. “Hann segir ósatt. Þú þarft aldrei að segja frá 
leyndarmáli þínu. Hættu að gráta.” 

Faðir Dernivoy reyndi sömu tækni við Gilberte eldri. 
Hún sagðist ætla að hvísla dálitlu að honum. Presturiim 
hallaði sér að henni og hún hvíslaði í eyra hans. “Faðir, 
þegar þú heyrir játningu í skriftastól, hefiir þú þá leyfi til að 
segja páfanum frá lienni?” 


f i t ti T ,«' 


120 



“Nei.” 


“Jæja þá. María sagði að leyndarmálið væri ætlað mér 
einni. Ég get hvorki sagt það biskupi né páfa.” 

Albert kom inn í stofuna frá yfirheyrslunni í matsalnum. 

“Þetta fólk vill áreiðanlega að ég segi ósatt,” sagði hann. 
“María sagði mér að segja ekki neinum neitt.” 

“Já , já, þú þarft ekki að segja okkur neitt en þú verður 
að segja biskupnum þetta og páfanum.” 

“Hvers vegna?” 

“Vegna þess að þeir eru staðgenglar Jesú Krists.” 

Það er undarlegt að María kaus að segja leyndarmálið 
fremur yngstu bömunum sem voru ólíklegust til að þegja 
yfír því. En hvernig sem menn reyndu að hóta þeim eða 
\'inna trúnað þeirra með kænskubrögðum urðu þeir engu 
nær. 

“Hefði María ekki hjálpað okkur værum við margoft 
búin að segja frá þessu,” sagði eitt bamanna síðar. 

Hin heilaga Móðir sagði meira, þegar hún birtist síðast, 
en hún hafði áður gert. Það sem hún sagði er þýðingarmikill 
hluti af “Skilaboðunum frá Beauraing.” 

Við Gilberte eldri sagði hún. 

“Ég er komin til að snúa mönnum frá villu síns vegar.” 

Skilaboðin til Andree voru. “Menn hafa kallað mig 
Móður Guðs og Drottningu liimnanna. Láttu bænasamband 
þitt aldrei slitna.” 

María birtist Fernande þegar hún var orðin ein. Þetta var 
þrítugasta og þriðja birting hennar hjá ungmennunum í 
Beauraing. Og þá sagði hún. 

“Elskar þú son minn? Elskar þú mig? Sýndu þá ást þína í 
verki.” 


121 






“Paulette verður læknuð” 


Þann Qórða desember hafði Albert beðið Maríu að lækna 
Paulette Dereppe sem var tíu ára göinul. Hún hafði í þrjú ár 
þjáðst af beinsjúkdómi. Eflir að hafa séð Maríu í sýn sagði 
Albert. 

“Paulette verður læknuð. María brosti svo fallega þegar 
ég bað hana að lækna hana.” 

Eftir þetta höfðu foreldrar hennar hætt allri meðferð hjá 
læknum og farið ineð stúlkuna að hagþominu á hverju 
kvöldi með börnunum fimm. Paulette var ekki eins ofl getið 
í fréttum blaðanna og lamaða drengsins og hins blinda 
frænda Degheimbre fjölskyldunnar. 

15. febrúar 1933 meðan bömin fímm leiddu bænastund 
við hagþomið leið Paulette ver en nokkru sinni fýrr. Hún 
kvaldist alla nóttina og sofnaði ekki fyrr en um morguninn. 
Þann dag þegar faðir hennar fór inn til að vitja hennar sá 
hann að sáraumbúðirnar voru lausar. Paulette kvaldist ekki 
lengur. Opin sárin voru gróin og aðeins örin eftir. 

Alla tíð eftir að þetta gerðist hefur hún verið við mjög 
góða heilsu. Þessi lækning var aldrei kölluð kraíta\'erk, en 
eigi að síður mörgum undrunarefni. Þetta var fyrsta 
lækningin sem tengdist Maríu í Beauraing og hún kom róti 
á umtal manna um þennan litla bæ. 

Það gerðust líka fleiri slíkar lækningar. Sú sem flestir 
þekkja var lækningin á Marie Van Laer sem var sjúklingur 
á sjúkrahúsinu í Turnhout, skammt frá Antwerpen. I 
þessum hluta Belgíu tala menn flæmsku. 


123 



Van Laer hafði verið vonlaus öryrki í sextán ár og var nú 
þrjátíu og þriggja ára gömul. Lungun voru biluð. 
Hiyggurinn vanskapaður. Annar fótnrinn sýktur og hún var 
með kýli sem orðin voru að opnum sárum. Hún þarfnaðist 
stöðugrar hjúkrunar nunnanna í Tumhout. Læknamir sögðu 
að hún lifði ekki af uppskurð og ætti enga von um 
lækningu. Hún hafði farið fimm sinnum til Lourdes og ekki 
fengið bót meina sinna. 

Þessi unga kona heyrði frá undrunum í Beauraing og 
sagðist vilja fara þangað sem síðasta úrræði. Fjölskylda 
hennar og nunnumar reyndu að telja henni hughvarf. Ferð í 
sjúkrabifreið yrði dýr og þau ættu enga peninga. 

En loks hafði Marie sitt fram. 23. júní 1933 fór hún á 
vegum Rauða krossins til Beauraing. Tvær nunnur fóru með 
henni. Það fór illa um hana á leiðinni en hún vildi ekki snúa 
við. 

Marie var borin á börum til hagþornsins. Þeir sem fj'lgdu 
henni báðust fyrir en sjálf lá hún þama hreyfingarlaus, að 
því er virtist nær dauða en lífi. Farið var með hana aftur í 
sjúkrabifreiðina. I-Iún sagðist samt vilja sjá eitthvert 
barnanna finnn áður en hún færi aflur á sjúkrahúsið í 
Tumhout. Þau fóru með hana til fm Degheimbre og heima 
hjá henni talaði hún við Gilberte litlu og móður hennar. Þær 
sögðu henni að hún skyldi fara aftur til hagþornsins áður en 
hún færi heini. 

Sjúkrabíllinn fór með hana. Allt í einu leið Marie Van 
Laer betur. Hún hafði ekki læknast en hún gat hreyft sig í 
fyrsta sinn í mörg ár. Hún bað um mat. 

Bömin fóru þangað um kvöldið eins og þau voru vön til 
að eiga þar bænastund. Van Laer var borin þangað líka. 


124 



I-Iún bað með hópnum. En breytingin varð ekki meiri. Hún 
var borin aftur í sjúkrabílinn. 

Gilberte litla fór til bílsins til að kveðja. Hún kyssti 
sjúklinginn og sagði. “Láttu ekki hugfallast, þó að þú 

læknist ekki hér gætir þú læknast þegar heim kemur.” 

* 

A heimleiðinni bað hún með nunnunuin og þess á milli 
talaði hún og röddin var orðin þróttmikil. 

Bílstjórinn sneri sér við í sætinu til að sjá hvort þetta 
væri sama manneskja. Fáum stundum fyrr hélt hann að hún 
væri dauðvona. 

Marie fór að sofa í sjúkrabílnum og þegar hún vaknaði 
stuttu eftir miðnætti fann hún að hún hafði læknast. Engar 
kvalir, engin kýli, engin sár, hryggurinn eins og hann átti að 
vera! 

Þetta spurðist um alla Belgíu og allra augu beindust til 
Beauraing. Lækningin hefur reynst varanleg til þessa dags. 

Engin merki hafa sést um fyrri krankleika hennar. 

Frú Acar hafði einnig læknast skyndilega og á yfir- 
náttúrulegan hátt af alvarlegum sjúkdómi eftir að hún 
leitaði lækninga í Beauraing þrítugasta júlí, 1933. 



125 



Skilaboð Maríu 


Skilaboðin frá Beauraing eru í senn einföld og djúp. 
Bömin sögðu að liin blessaða María hefði aðallega lagt 
áherslu á tvennt. Verið góð hvert við annað og vinnið að 
góðvild og friði meðal tnanna. í öðru lagi benti hún á mikil- 
vægi bænarinnar fyrir velfarnaði mannsins þessa heims og 
annars. 

Tilgangur Maríu er að starfa fyrir allan heiminn og 
nöfnin sem trúaðir menn hafa valið henni sýna í raun mikil- 
vægi hennar í lífi milljóna manna. Þessi nöfn eru meðal 
annarra: Drottning himnanna. Móðir Guðs. Hin blessaða 
Móðir. Hið hreina hjarta. Móðir miskunnseminnar. Hún ber 
einnig fjölda lieita sem tengjast stað og þjóðerni og raunar 
mörg önnur. 

Skilaboðin frá Maríu seni hún kom til bamanna í 
Beauraing hafa þar eins og annars staðar náð til alls 
heimsins. Vorið 1949 staðfesti Katólska kirkjan að 
lækningin á Marie Van Laer og fn't Acar hafi í báðum til- 
fellum verið yfírnáttúruleg kraftaverk og að María mey hafi 
raunverulega birst bömunum í Beauraing. I fyrstu hafði 
kirkjan verið neikvæð í afstöðu sinni til þessara viðburða. 

í Fatíma sagði María: “Ég heiti þeim sáluhjálp sem 
ganga á mínum vegum og Guð mun elska sálir þeirra eins 
og falleg blóm sem ég færi honum.” 


126 



Leyndarmál Maríu? 


I-Ivað varð um bömin fimm í Beauraing? 

Þau urðu öll ósköp venjulegt fólk sem lifði venjulegu 
lífi. Þau gif'tust öll og eignuðust böm. Andree giftist fyrst 
1941. Albert kvæntist síðastur árið 1948. 

Andree bjó áfram í Beauraing eftir að hún gif 'tist. I-Iinar 
stúlkurnar þijár fóru að heiman og voru á ýmsum stöðum í 
Belgíu. Albert gerðist skólastjóri barnaskóla í Kongó. Þau 
eignuðust öll nýja fjölskyldu: Albert son og tvær dætur. 
Andree tvo drengi og eina dóttur. Gilberte Voisin son og 
dóttur. Fernande þijá syni og tvær dætur. Trú þeirra á hina 
blessuðu Maríu reyndist varanleg, lifandi og einlæg. 

9 

I umræðum um þessi inál hafa sumir spurt. Hvers vegna 
giflu þau sig og lifðu veraldlegu lífi? Hvers vegna urðu 
stúlkurnar ekki nunnur og Albert prestur? 

Við vitum ekki um hin leynilegu og persónulegu skila- 
boð Maríu til banianna. En svarið er einfklt: Bömin fylgdu 
því sem þau vissu að var köllun þeirra. Þeim var aldrei sagt 
að lifa trúarlegu lífi í þjónustu kirkjunnar. Það er eins og 
María vilji segja við okkur að hið raunverulega trúarlega líf 
sé hið hversdagslega líf venjulegs fólks sem sýnir trú sína í 
verki í daglegum störfum, og ást sína í verki í umgengni við 
annað fólk, ekki síst sína eigin fjölskyldu. Og þessi skilaboð 
hennar eru ekki til fárra útvaldra, heldur til allra manna. 

Kirkjunnar menn hafa mjög margir unnið hin ágætustu 
verk og ofí hlotið lítið annað að launum en misskilning og 
ósanngjama dóma. Við skulum leyfa einum þeirra að eiga 
hér síðasta orðið. Eftir langar og margvíslegar umræður í 


127 



kirkjunni um bömin f'imm sem sáu Maríu, lét prestur einn 
þessi orð falla: 

“Samkvæmt okkar hugmyndum um þjónustu við Guð 
hefðu þessi böm átt að ganga í klaustur og lifa meinlætalífi. 
En sennilega lítur hin blessaða Móðir ekki á þessi mál söniu 
augum og við.” 


128 



UNDRIN í MED JUGORJE 


I Króatíu 


Maríusögur frá 1981 


* 

I því sem sagt er hér á eftir er aðalega stuðst við frásagnir 
heimamanna sem voru beinir þátttakandur í þessum 
atburðum og sögðu frá því sem þeir sjálfir sáu. 


129 







p 










130 





Medjugorje 

Svetozar Kralejevic segir frá: 

'*■ 

I Bosníu-Hercegoviniu var unnið á jóladag árið 1980. 
Stjórnin viðurkenndi ekki helgi jólanna og skólavagninn fór 
eins og venjulega frá Medjugorje tuttugu mínútur yfir sex 
með eldri nemendurtil Mostar, en það er um klukkustundar 
ferð. Flestir í Medjugorje eru kaþólskir en í Mostar \'oru 
sumir nemendanna múslimar eða heyrðu til rétttrúnaðar- 
kirkjunni. 

Heima í þorpinu mættu bömin ekki í skólanum þennan 

morgun þótt hami væri opinn. I stjórnarskrá Júgóslavíu var 

kveðið á um trúfrelsi, en trú yrði að vera einkamál. Júgó- 

0 

slavía var lýðveldi, stjómað af kommúnistum. I Júgóslavíu 

voru þá sex þjóðir, þrjú tungumál, þrenn trúarbrögð og tvö 
0 

stafróf. I miðju þessa sundraða lands birtist María mey 24. 
júní 1981 til að boða mönnum sættir og frið. 

Þennan dag fóru þær Mirjana og Ivanka úr þorpi sínu 
Bijakovici. Þær fóru eftir götuslóða um hlíðar Podbrofjalls. 
Á hægri hönd sáu þær Jakobskirkjuna og krossinn á 
Krizevac fjalli. Þær gátu séð yfir alla sóknina sem nefndist 
Medjugorje ogþýðir: “Inn milli fjallanna.” 

Ivanka sem orðin var fimmtán ára sá allt í einu undar- 
Iegt Ijós í fjallshlíðinni og í Ijósinu sá hún veru sem hún 
þóttist skynja að væri María mey. Mirjana sem var sextán 
ára sá ekkert og trúði henni ekki. Þær fóru aftur heim í 
þorpið. Seinna fóru þær afitur um þessar slóðir til að smala 
saman fé. Og nú sáu þær báðar þessa veru greinilega. 


131 



Það sem sagt er hér á eftir er saga sem sögð hefur verið í 
mörgum bókum: Þær hlupu aftur heim í þorpið til að sækja 
Vicku. Ivan slóst einnig í for með þeim og næsta dag 
bættust Marija og Jakov í hópinn. I-Iópur manna fór að 
safhast hér saman á hverju kvöldi þar til lögreglan skarst í 
leikinn. Prestarnir höfðu af þessu áhyggjur. Sumir trúðu 
aðrir ekki. 


132 



Sjáðu, þarna er María 


í viðtali við föður Tomislav Vlasic 15. mars 1982 segir 
V icka Ivankovic: 

Ég lagði af stað til að finna Ivanka og Mirjana því að á 
hverju sumri erum við alltaf saman. Þegar ég kom auga á 
þær sá ég að þær veifuðu höndunum, kölluðu á mig og 
sögðu mér að koma til þeirra. Ég var á inniskónum. Þegar 
ég kom til þeirra sagði Mirjana. 

“Sjáðu, þarna upp frá. ... María.” 

0 

Eg sagði. 

“Við hvað áttu, María? I-Ivað gengur að þér?” Ég horfði 
ekki einu sinni í þá átt sem hún benti. Mér fannst það 
ástæðulaust. 

Ég sparkaði af mér skónum og hljóp berfætt til Cilicí 
eftir Macadamvegi. Þegar ég sneri aftur hitti ég Ivan 
Dragicevic og Ivan Ivankovic. Þeir vom að tína epli og 
spurðu mig hvort ég vildi ekki fá nokkur stykki. Ég af- 
þakkaði og sagði. 

“ Ivan (Dragicevic)... Maria mey, stelpurnar segja að 
María hafi birst þeim þama upp frá. Komdu með mér 
þangað. Ég er hrædd að fara ein.” 

Ivan sagði. 

“Sjálfsagt að koma með þér en við hvað ert þú hrædd?” 
Ég hugsaði: I-Iann er ekkert hræddur. En þegar þangað var 
komið og ég sneri mér við til að spyrja: “Sérðu nokkuð,” þá 
var hann þotinn í burtu. 

Þá spurði ég Ivan Ivankovic. 

”Sér þú nokkuð?” 


133 



Hann sagði. 

“Ég sé eitthvað hvítt, það hreyfist.” 

Litla systir Marija var nú komin til okkar og ég spurði 
hana hvort híin sæi eitthvað. 

“Ég sé Móður Guðs.” 

Þegar ég fór þangað upp eftir í fyrsta skipti stóð ég 
nokkuð frá hinum, lengra í burtu. Ég var hrædd. En þegar 
ég fór næst sagði ég við sjálfa mig. Ef þau hlaupa ekki burt, 
þá flý ég ekki heldur. Þetta var eftir hálf sjö um kvöldið. 
Það var lítils háttar rigning og byrjað að skyggja. 

Þá sá ég það - og það sem ég sá var mjög hvítt. Eg sá 
kjól, dökkt hár. Hún virtist vera að sýna mér eitthvað sem 
hún hélt á í vinstri hendi. Ég gat ekki séð hvað hún var að 
gera, en það var eins og hún vildi sýna mér eitthvað. I>á 
kallaði hún til okkar og bað okkur að koina nær, en ekkert 
okkar þorði það. Við sögðum hvort við annað. Hún kallar á 
okkur en hver þorir að fara? Þegar ég spurði Vicku uni Qar- 
lægðina rnilli Maríu og bamanna sagði hún. 

“Það voru meira en tvö hundruð metrar.” 

Hún bætti við. 

“Ég fór heim á undan liinum. Þau voru þama fimm eða 
sex mínútur efitir að ég var farin. Við, ég og Milka litla, 
fórum til Marija og sögðum henni að við hefðum séð Maríu 
mey uppi á hæðinni. Hún hló að okkur og vildi ekki hlusta á 
þetta. Fólk sem heyrði þetta byrjaði að stríða okkur. Frændi 
Marija sagði: “Þú hefðir átt að ná i hana. Bað hún ekki að 
heilsa móður þinni og föður þínum?” 

Systir mín sagði. 

“Kannski hafa þau séð geimskip.” 


134 



Svona byrjaði þetta, en okkur var alveg sama hvað fólkið 
sagði. Við hugsuðum. 

“Leyfum þeim að segja það sem þeim sýnist.” 

Þegar Ivanka sá fyrst sýnina á hæðinni sagði hún. 

“Sjáðu, þarna er María mey.” 

Þessi orð urðu upphaf langrar ferðar og mikilla atburða í 
Medjugorje. Við trúum því að hún hafi ekki talað þessi orð 
vegna þekkingar eða vitsmuna heldur hafi andi Guðs 
hvíslað þeim að henni. Kirkjan hefúr ekki enn kveðið upp 
endanlegan dóm um þessa atburði en sá sem þetta skrifar 
trúir því sem börnin segja og margir hafa reynt. Eg trúi því 
sem ég hef sjálfur heyrt og séð. En ég skal fúslega játa að 
ég get ekki talist hlutlaus í þessari rannsókn. Hver ntaður á 
rétt á að hafa sína skoðun, hafna og velja. Menn hafa líka 
frelsi til að skipta um skoðun, einnig frelsi til að snúa við og 
leita betur. 


135 



Annar dagur 


Þó að þessi sýn í Medjugorje væri mikilvæg í augum 
sumra þorpsbúa, einkum ungmennanna, fóru allir næsta dag 
til sinnar venjulegu \dnnu á ökrunum eins og memi hafa 
gert hér kynslóð eftir kynslóð. Flestir sjáendanna unnu 
daginn eftir við að safna tóbaksblöðkum. Þeir hættu samt að 
vinna aðcins fyrr en venjulega og Ivanka, Mirjana, Vicka 
og Ivan Dragice\dc fóru af akrinum til hæðarinnar. í viðtali 
nú 15. mars 1982 við föður Tomislav heldur Vicka áfram: 

“Við ákváðum að fara. Það að sjá hana aftur \'æri gott. 
Ef ekki, þá væri ekkert \'ið þvt að gera.” 

Ef svo skyldi fara að María mey birtist aftur átti ég að 
fara til Marija og Jakov og segja þeim að konia til 
hæðarinnar. Þau höfðu hins vegar séð okkur þegar við 
fórum af akrinum og Marija hafði þá sagt. 

“Ef þið sjáið Maríu þætti mér vænt um að koma þangað. 
Ég þarf ekki að sjá hana.” 

Tveir fullorðnir og nokkur börn eltu okkur upp á Podbro 
hæð en þar sáu þau sýnina fyrsta daginn. 

Klukkan var að verða sex. Við fórum aðeins íyrr. Við 
Marijana töluðum saman á Ieiðinni. Ivanka gekk rétt á 
undan. Skyndilega snéri hún sér að okkur og sagði: 

“Sjáið, þarna er María.” 

* 

I-Iún sá hana fýrst. Eg og Mirjana litum í sömu átt og 
kölluðum báðar samtímis. 

“María, þetta er hún!” 

Það var enn ljós dagur og ég gat séð andlit hennar, augu, 
hár og klæðnað. Ég þekkti þetta allt aftur. Við vorutn niðri á 


136 



veginum og vissum ekki hvað við áttum að gera. Ég fór og 
kallaði á Marije og Jakov og þau komu strax. 

Milka, yngri systir Marije, fór ekki með bömunum 
vegna þess að móðir hennar hafði beðið hana að gera 
eitthvað á akrinum. 

“Við skulum láta Marija fara. Það er nóg að önnur ykkar 
fari.” 

Ivan Ivankovic sem séð haíði sýnina daginn áður virtist 
álíta að það að fara upp á hæðina til að sjá einhvers konar 
sýn væri eitthvað sein bara væri við hæfi bama. Hann fór 
því ekki annan daginn. 

Vicka heldur áffani: 

“Hin heilaga móðir kallaði á okkur að koma upp hæðina 
og við gerðum það. Séð frá fjallsrótunum sýnist þetta stutt 
en er það ekki. Við flýttum okkur upp hæðina. Það var ekki 
eins og að ganga á jafnsléttu. Við fórum beint upp en ekki 
eftir götunni. Við hreinlega hlupum til hennar. Eftir aðeins 
fimm mínútur vorum við komin upp. Ég var hrædd. Ég var 
líka berfætt, en hafði samt ekki skrámast af þyrnunum.” 

Þeir sem sáu bömin hlaupa upp hæðina styðja þessa frá- 
sögn Vicku. Menn undniðust hvað bömin fóru hratt og gátu 
ekki fylgt þeim eftir upp á hæðina. 

Vicka heldur áfram: 

“Þegar við vorum aðeins í tveggja metra Qarlægð frá 
Maríu féllum við á hnén. Jakov kraup í þymirunna en fann 
samt ekki fyrir þymunum. Ég bjóst við að hann fengi 
skrámur en hann var alveg ómeiddur.” 

Ég spurði. “Marija, sérð þú hana?” 

“Ég sé eitthvað hvítt, þetta er að skýrast.” 

Seinna sá hún eins og við. 


137 



Jakov sagði. “Ég sé Móður Guðs.” 

Það var Ivanka sem talaði íyrst til hennar. Fyrir tveimur 
mánuðum hafði hún misst móður sína og Ivanka spurði um 
hana. Hin helga Móðir sagði að hún væri í góðum höndum 
og Ivanka þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur af henni. 
Móðir hennar dó ein á spítala og Ivanka langaði til að \'ita 
hvort hún hefði nokkur skilaboð til bama sinna. María 
svaraði. 

“Illýðið ömmu ykkar og verið góð við hana vegna þess 
að hún er orðin gömul og getur ekki unnið meir.” 

í greinagerð föður Tomislav heldur Vicka áfram: 

Mirjana sagði. 

“Kæra móðir, það mun enginn trúa okkur þegar \'ið 
komum heim. Fólk mun segja að við höfuin misst vitið.” 

María svaraði aðeins með brosi. 

Við vorum þarna á hæðinni í tíu eða fimnitán mínútur. 
Nú var fólk komið upp til okkar. María virtist fjarlægjast og 
við vissum ekki hvað við áttum að segja. Hún talaði til 
okkar. 

“Farið í Guðs friði.” 

Við horfðum öll í átt til hennar þar sem hún hvarf. 
Enginn sagði neitt. Við \'oruni öll hrædd. 

Faðir Tomislav spurði hana. 

“I-Ivers \'egna fóruð þið að biðja bænimar ykkar?” 

Vicka svaraði. 

“Þegar við \'orum upp á hæðinni annan daginn fórnrn við 
með bænir vegna þess að við.vissum ekki hvað við ættum 
að gera. Okkur vöknaði um augu og við báðum. Hún sagði 
okkur að hafa yfir bænimar okkar.” 


138 



Tvennt er eftinninnilegast af því sein gerðist annan 
daginn. Hið fýrra er það að seinna vildi María iáta okkur 
minnast þessa dags seni upphafs þess sem hún var að gera 
hér hjá okkur. Hið síðara var það að á þessum degi varð til 
fastur hópur sjáenda. I honum voru Ivanka Ivanovic, 
Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Maríja Pavlovic, 
Ivan Dragicevic og Jakov Colo. 


139 



Þriðji dagur 


Á þriðja degi höfðu fréttir af þessum atburðum spurst 
langt út fyrir Bijakovici og þúsundir manna söfhuðust 
saman á hæðinni. Þetta fólk kom úr þorpunum í Miletina, 
Citluk og Ljubuski. Jafhvel úr Qarlægari byggðum. 

Marinko Ivankovic, nágranni ungmennanna og trúaður 
maður bættist í hópinn, ekki sem sjáandi heldur stuðnings- 
maður, fullorðinn leiðbeinandi og ráðgjafí. Á þessum þriðja 
degi ákváðu Marinko og ungmennin að hittast við rætur 
fjallsins fyrir neðan staðinn þar sem María birtist fyrst. 

Á þessum þriðja degi skein bjart ljós á þorpið og landið í 
kringum það. Faðir Jozo spyr Jakov í viðtali við hann 28. 
júní 1981. 

“Getur þú sjálfur fundið staðinn þar sem María birtist 
eða er þér sýndur hann með einliverju tákni?” 

“Nei, ég get ekki vitað um staðinn. Við sjáum Ijós 
kringiun Maríu og lylgjum því hvert sem hún fer.” 

Fólkið í þorpinu sem líka hefúr séð þetta ljós trúir því að 
það bendi á staðinn þar sem María birtist bömunum. Það 
lítur svo á að það sýni bömunum hvert þau eigi að fara 

“Komið hingað. Ég er hér.” 

Og að það kalli líka til annarra. 

“Komið, þetta er útvalinn staður. Hér er eitthvað alveg 
sérstakt að gerast.” 

Þetta óvenjulega lj ós hefur alltaf birst á undan Maríu. 

í viðtali við mig 27. febrúar 1983 sagði Marinko 
Ivankovic frá atburðuni sem hann varð vitni að. Um þriðja 
daginn sagði hann: 


140 



Hin sögðu. 

“Sjáið Ijósið! Sjáið Maríu.” 

Þetta þriðja kvöld var María um þrjú hundruð metrum 
lengra í burtu en fyrri kvöldin tvö. Börnin sögðu mér hvert 
ég ætti að fara. Ég þekki þetta fjalllendi mjög vel og veit 
hvar best er að ganga. Við fórum lengra upp fjallið. Ég 
hafði með mér vígt vatn sem ég á heima hjá mér. Ég stökkti 
því á jörðina til að komast að því hvort þetta væri í raun hin 
helga Móðir eða einhver ári úr neðra. Hvað um það, þegar 
við höfðum klifið hæðina krupum við niður og ég lét Vicku 
fá vígða vatnið til að dreypa því á jörðina. Hún gerði það og 
sagði. 

“Ef þú ert María vertu þá hjá okkur. Ef þú ert það ekki 
vík þá burtu!” 

Bömin sögðu að bros Maríu hefði verið afskaplega 
fagurt þegar þau létu hana ganga undir þetta próf. Þau 
skildu bros hennar sem vísbendingu um að hún léti sér þetta 
vel líka. 

Tilfinningaöldumar risu hátt bæði hjá börnunum og 
fólkinu. Fólk varð djiipt snortið. Allir vildu komast í sem 
nánasta snertingu \dð það sem var að gerast. Eins og 
vanalega um þetta leyti árs var mj ög heitt í veðri og liitinn 
virtist enn meiri vegna mannQöldans. Allra augu beindust 
að bömunum sem fólkið sá og Maríu sem það sá ekki með 
augum sínum. Eftir tíu mínútur sagði María við bömin. 

“Standið. Ilættið alveg að krjúpa.” 

I samtali í Medjugorje milli Vicku og foður Tomislav 
sagði Vicka frá því sem gerðist þriðja daginn og 
skilaboðunum frá Maríu: 


141 



“Þegar þú varst á hæðinni þriðja daginn gerðist þá eitt- 
hvað sérstakt eða var það líkt því sem gerðist annan 
daginn?” 

“Þriðja daginn spurðum við spurninga. Það var búið að 
segja okkur að við ættum að spyrja hana að heiti og hvers 
vegna hún hefði komið til þorpsins okkar.” 

“Og hvað sagði hún?” 

Hún sagði: 

“Ég er María mey.“ Hún sagði líka: ”Ég kem hingað 

* 

vegna þess að hér er mikið af einlægu fólki. Eg er komin til 
að fá fólk til að snúa frá villu síns vegar, fá það til að 
sættast og fýrirgefa.” 

“Þú sagðir að fyrstu skilaboð hennar hefðu verið að 
koina á friði.” 

“Já, en fýrsti, annar, þriðji og fjórði dagurinn renna hjá 
mér dálítið saman. Hvað sem því líður veit ég að einhvem 
þessara daga sagði hún að þýðingarinestu skilaboð hennar 
væru að fá menn til að koma á friði í þessum heimi.” 

“Hvernig skildir þú þess orð hennar, skapa frið hjá ein- 
staklinguin eða fýrir allt mannkynið?” 

“Mannkynið, held ég.” 

“Sagði hún þér beinum orðum að hún væri að biðja um 
að friði yrði komið á um allan heiin?” 

“Já.” 

“Hvaða skilaboð önnur færir hún okkur?” 

“Aðalskilaboðin voru um að koma á heiinsfriði, að menn 
snéru frá villu síns vegar, lærðu að biðja og bæta ráð sitt.” 


Þessir atburðir höfðu mikil áhrif á fólkið í Medjugorje og 
alveg sérstaklega fólkið í þorpinu Bijakovici. Fólk frá öllum 


142 



heimshlutum hefur fundið vinarþel þessa fólks og það hefur 
rætt opinskátt um birtingarnar og fullyrt að þær hafi raun- 
\'erulega gerst. 


143 



Fjórði dagur 


Á fjórða degi, laugardaginn 27. júní, létu valdamenn í 
Citluk málið til sín taka og yfirheyrðu börnin sex síðdegis 
þennan sama dag á lögreglustöðinni. Síðan voru þau send 
dr.Ante Vujevic til rannsóknar. 

Læknirinn sem var venjulegur heimilislæknir rannsakaði 
fyrst Ivan Dragicevic í meira en klukkutíma. Það átti að 
skoða Vicku næst en þá sögðu bömin að þau yrðu að fara til 
hæðarinnar til fúndar við Maríu. Vicka var því aðeins stutta 
stund inni hjá lækninum og stundarljórðungi íy r rir sex fóru 
þau í bíl til hæðarinnar, öll nema Ivan, en ættingi hans fór 
með hann heim skömmu seinna. 

Dr. Vujevic fann ekkert athugavert við bömin en segir í 
skýrslunni. “Það er ekki á mínu færi að kveða upp cndan- 
legan dóm.” Síðar neitaði læknirinn að blanda sér í 
deilumar um þessi mál. Börnin nutu ástar og stuðnings 
fólksins. 

“Ég vil ekki láta fólk kalla mig guðleysingja,” sagði 
hann. “Mín persónulega skoðun á málinu verður því fyrir 
mig einan.” 

Darinka Glamuzina, annar læknir í Citluk, var send til að 
rannsaka það sem fram fór þegar María birtist börnunum. 
Hún var yfirlýstur guðleysingi og dró ekki dul á þá skoðun 
sína að trú og vísindaleg menntun ættu enga samleið. 
Sjónarvottar sögðu að henni hafi verið stórlega brugðið 
þegar hún kom niður af hæðinni vegna einhvers sem þar 
gerðist tveimur dögum síðar, 29. júni. 


144 



Efttr það hætti híin við rannsóknina og vildi ekki koma 
nálægt henni lengur. Það er ekki vitað hvort hún skipti um 
skoðun en þeir sem sáu hana þennan sjötta dag trúa því að 
hún hafí orðið fyrir óvenjulegri reynslu. 

Þeiuian dag, 27. júni, voru börnin ekki saman. Ivanka, 
Mirjana og Vicka voru á einum stað. Marija og Jakov á 
öðrum og Ivan á þeim þriðja. Faðir Zrinko Cu\'alo fór með 
Marija og Jakov upp á hæðina. Mann bað um að fá að vera 
nálægt þeim svo að hann gæti betur dæmt um það sem fram 
fór. Þetta var í fyrsta sinn sem prestur fór með bömunum og 
fólkinu þangað sem undrin gerðust. 

Þegar faðir Zrinko og Marija komu að rótum Qallsins 
þar sem bömin sáu fyrstu sýnina sá Marija sérstakt ljós. 
I-Iún leit á það sem leiðarljós. Hún gleymdi föður Zrinko og 
öllu öðru og flýtti sér í átt að ljósinu. Faðir Viktor Kosir var 
nærstaddur en h\'orugur prestanna gat fylgt henni efttr á 
hlaupunum upp hæðina. Þegar Marija var komin um tuttugu 
metrum upp fyrir staðinn, þar sem María birtist annan 
daginn, stóð hin blessaða Móðir fyrir framan hana en hvarf 
síðan án þess að segja neitt. 

Marija sá ekki til hinna bamanna vegna mannljöldans. 
Þau voru aðskilin í fjöldanum. Jakov tókst samt að finna 
Mirjana og Vicku og í sameiningu gátu þau náð til Marija 
sem virtist vera að bíða eftir einhverju og ekki vita hvað 
hún ætti að gera. Eftir að þau sameinuðust fóru þau að hafa 
yfir bænir og syngja. 

Þau höfðu sterka tilfinningu fyrir því að María kæmi 
aftur og það gerði hún. Þeir sem voru nærstaddir sáu að 
andlit bamanna brej'ttust. Það var eitthvað undarlegt að 
gerast og fólkið reyndi að troðast nær. Það var eins og 


145 



mannfjöldinn missti stjóm á tilfímiingum sínum og 
hreyfingum. Fólkið virtist verða vart við undarlegt ljós en 
það sá ekki Maríu. Með því að horfa á börnin og augnaráð 
þeirra gátu menn samt getið sér til um hvar hún stæði. Það 
reyndu allir að komast nær, sjá, þreifa á, skynja. 

Fólkið missti alla stjóm á sér og María hvarf aftur. Hún 
fór án þess að segja eins og hún var vön. “Farið í Guðs 
friði.” Þau fóru lengi með bænir en hún kom ekki aftur og 
allt fólkið fór smám saman af hæðinni. 

Á þessum Qórða degi báru bömin líka upp spumingar. 
Faðir Jozo hafði spurt hvort María heföi eitthvað að segja 
við prestana. 

“Trú þeirra á að vera sterk. Þeir eiga að gæta að trú 
sinni,” svaraði hún. 

Mirjana haföi þungar áhyggjur af þeim röksemdum 
sumra manna að þessar sýnir orsökuðust af neyslu eiturlyQa 
eða ofskynjana. Þegar hím lét þessar áhyggjur sínar í ljós 
sagði María. 

“Það verður alltaf til ósanngjamt fólk. I-Iaföu ekkí 
áhyggjur af hvað það fólk segir.” 

Mirjana létti mikið við þetta svar og eins hinum ung- 
mennunum. Þegar h'anka spurði Maríu að nafni svaraði hún 
sem fyrr. 

“Eg er María mey.” 

María sagði við bömin. 

“Þið emð englarnir mínir.” 

I lún lofaði að koma aftur næsta dag. 

Foreldrar Ivans höföu beðið hann að \æra heima þennan 
fjórða dag. Ivan fór þess vegna ekki með liinum upp á 
hæðina. Aðalástæðan var sú að foreldrar hans óttuðust lög- 


146 



regluna sem fylgdist vel ineð öllu sem var að gerast í 
Medjugorje. Þau óttuðust að lögreglan beitti hann illri með- 
ferð. Seinna sagðist Ivan hafa fengið magakrampa meðan á 
skoðun læknisins stóð. Þegar heim kom varð hann hug- 
sjúkur út af því að hafa ekki farið með hinum til hæðarinnar 
og sagði við sjálfan sig. 

“Ég skal aldrei aftur láta mig vanta." 

Þó að Ivan færi ekki með hinum þennan dag fór hann 
samt út úr þorpinu í átt að hæðinni. 

Og þarsá hann Maríu við veginn. 

Þegar Ivan var beðinn að segja nánar frá þessu sagði 
hann. 

“Hún heilsaði mér og sagði mér að halda ró minni. Hún 
brosti glaðlega til mín að skilnaði.” 

Það sem vitað er um þennan fjórða dag byggist aðallega 
á frásögn Marija í viðtali við föður Jozo daginn eftir 28. 
júní. Þegar hann spurði. 

“Hvernig leið þér. Varstu glöð?” 

Þá ávaraði Marija: 

“Ég get ekki sagt frá þeim ólýsanlega fögnuði sem grípur 
mig þegar ég sé hana.” 


147 



Fimmti dagur 


Fimmti dagurinn var sólríkur sunnudagur. Þessir atburðir 
höfðu spurst víða. Fólk kom til Bijakovici úr næstu þorpum 
og héruðum til að verða vitni að því sem gerðist. Þegar 
börnin fóru skömmu eftir sex um kvöldið til hæðarinnar 
höfðu safnast þar saman um fimmtán þúsund manns. Sól 
var enn á lofti og heitt í veðri. 

Fólkið gat nú tekið upp allt sem gerðist, allt sem bömin 
sögðu við fólkið eftir að haía lagt spumingar fyrir Maríu. 
Hún birtist ungmennunum nákvæmlega klukkan hálfsjö og 
þau báðu mannfjöldann að krjúpa niður. 

Hér fer á eftir samtal milli þeirra og Maríu en það sem 
hún sagði heyrðu þau ein. 

“Kæra María. Hvað vilt þú að við gerum fyrir þig?” 

“Trúið. Sýnið öðru fólki virðingu.” 

“Kæra María. Hvað vilt þú að prestarnir geri?” 

“Að trú þeirra sé sönn.” 

“Kæra María. Hvers vegna birtist þú ekki í kirkjunni 
þannig að allir geti séð þig?” 

“Sælir eru þeir sem sjá ekki en trúa samt.” 

“Kæra María. Kemur þú aftur?” 

“Hún kemur. Hún ætlar að koma aftur. I-Iingað.” 

“Kæra María. Hvort vilt þú heldur að við biðjum eða 
syngjum fyrir þig?” 

“Syngið og biðjið.” 

“Kæra María. Hvað vilt þú að allt þetta fólk geri?” 

Bömin sögðu seinna að hin blessaða Móðir hafi Iitið yfir 
mannfjöldann og brosað áður e n hún svaraði. 


148 



“Að það trúi þó að það sjái ekki.” 

“Hún er að hverfa... Húner horfin.” 

Þetta samtal stóð frá hálf sjö í tíu mínútur. Eftir það 
sagði Vicka. 

“Við skulum biðja aftur. Hún sagði ekkert við okkur.” 
Hiui átti við að María heföi ekki sagt. “Farið í Guðs friði,” 
eins og hún var vön þegar hún kvaddi. Bömin höföu yfir 
bænimar sínar. 

“I>ama er hún aftur. Við skulum syngja.” 

“Þið emð englamir mínir.” 

“Kæra María. Um hvað vilt þú biðja þetta fólk héma?” 

“Eg vil að þetta fólk sem ekki sér niig trúi eins og þið 
sex sem sjáið mig.” 

“Kæra María. Gætir þú skilið hér eftir eitthvert merki á 
jörðinni sem sannaði að við erum ekki að segja ósatt, að við 
séumekki að leika okkur að þessu?” 

“Farið í Guðs ffiði.” 

‘TIiui fór. Það er Ijós fýrir aftan hana. Hiui er farin.” 

Bömin byrjuðu að syngja króatíska söngva. Á þeim 
endar þessi upptaka. 

Strax eftir þetta yfirheyrði faðir Zrinko Cuvalo ung- 
mennin hörkulega. Snéri upp á það sem þau sögðu og 
reyndi að fá þau til að komast í mótsögn við sig sjálf. 

Faðir Zrinko. 

“Þið tvö. Um hvað töluðuð þið ykkar á milli?” 

Ivanka. 

“Við þrjú töluðum um að hverju við ættum að spyrja 
hana.” 

“I-Ivíslaði Ivanka eða Vicka einhverju að þér Jakov?” 

“Nei, það hvíslaði enginn neinu að mér.” 


■r-: ■ 


149 



“Segið mér. Sáuð þið eitthvað nú í kvöld?” 

Vicka. 

“Já, ég gerði það.” 

“Segðu mér þá. I-Ivers vegna sagðir þú ekki. “Þarna er 
hún.” Það voru orðin sem þú notaðir um daginn þegar þú 
sást hana fyrst.” 

“Ég sagði það.” 

“Þú sagðir það ekki.” 

“Víst.” 

“Eg heyrði það ekki - og ég var beint fyrir framan þig.” 
“I-Ivað ertu að segja. Ég sagði þeim það.” 

“Gott. Gott. Segðu mér Marija, hvíslaði Vicka einhverjn 
að þér?” 

“I-Iím gerði það ekki.” 

“Ivan. Sást þú eitthvað í kvöld?” 

“Ég gerði það.” 

“Var það? I-Ivað sást þú?” 

“Ég horföi þangað. Og þarna stóð hún.” 

“Þegar þú sást hana, hvers vegna sagðir þú þá ekki, 
þama erhún? Jakov, hvíslaði Ivanka einhverju að þér?” 
“Nei, hún gerði það ekki.” 

“En Vicka?” 

“Nei engu.” 

“Sást þú nokkuð?” 

“Já.” 

“Hvað sástu?” 

“Ég sá Maríu.” 

“Þegar þú sást hana, hvers vegna sagðir þú þá ekki: 
Þamaer hún?” 

“Ég sagði...” 


150 



“Gott. Gott.” 

Þegar ég spurði föður Zrinko um þessa yfirheyrslu 
sagðist hann vísvitandi hafa beitt þau hörku til að sjá við- 
brögðin. Ilann hefði t.d. sjálfur heyrt Vicku segja “Þarna er 
hún,” þó að hann segði við hana að hún hefði aldrei sagt 
það. 

Nú trúir faðir Zrinko á að allt þetta hafi gerst í 
Medjugoije og skilaboðin sein María sendi prestunum 
breyttu lífi hans. 

Eftir að hafa hlustað á upptöku á samtalinu fimmta 
daginn sneri ég plötunni við og á hinni hliðinni var ræða 
flutt af Jóhannesi Páli II. Hún var ávarp til króatískra píla- 
gríma sem komu til Rómar 1979 til að halda upp á 1300 ára 
byggð í Júgóslavíu og 1000 ára afmæli kristnitöku þeirra 

árið 979. 

# 

I ræðu sinni talaði páfínn um hinn þrefalda trúnað Króata 
við Jesú Krist, kirkjuna og Maríu mey. I-Iann sagði: 

“Hinn þriðji trúnaður ykkar, ást og trúarhollusta er \'ið 
hina blessuðu Maríu mey. Móður kirkjunnar, sem þið svo 
ástúðlega kallið “Drottningu Króata.” Þið sýnið henni 
virðingu ykkar á Qölmörgum stöðum. Þessi þrefaldi 
trúnaður við Krist, kirkjuna og hina blessuðu Maríu mey er 
ykkar forni arfur.” 

Mér fannst það undarleg tilvil jun að finna einmitt þarna 
þessa ræðu Jóhannesar Páls páfa II. Þar minnir hann Króata 
á trúnað þeirra við Guð, kirkjuna og hina blessuðu Móður. 


151 



Sjötti dagur 


A sjötta degi sem var mánudagur skipuðu yfírvöldin 
ungmennunum að koma aftur til Citluk og þaðan var farið 
með þau til Mostar á deild fyrir geðsjúka en yfímiaður 
hemiar var dr. Safet Mujic. Búist var við að öll ungmennin 
sex yrðu úrskurðuð geðveik. Það fór samt svo að þau 
stóðust öll próf og svöruðu spumingum óaðfímianlega svo 
að dr. Mujic kvað upp þann dóm að þau væru heilbrigð á 
sál og líkama. 

Þetta kvöld eftir heimkomuna sáu bömin hina blessuðu 
Móður enn á ný. 

Veðrið var svipað, sólskin og hiti. Og hópurinn á 
hæðinni hafði nú yfir bænir með bömunum. Síðan var 
sungið. Tuttugu og sex núnútur yfir sex birtist María. 

Hér fer á eftir upptaka frá Grgo Kozina sem á heima hér 
í byggðinni. Þar heyrist hvað bömin segja við Maríu og 
skilaboð hennar til fólksins: 

Kozina. 

“Fólkið krýpur niður.” 

Börnin. 

“Kæra María, ertu ánægð með að fólkið hefur koinið 
hingað?” 

”Hún er brosandi. Þetta gleður hana.” 

“Kæra María. I-Ive marga daga verður þú hjá okkur?” 

“Ætlar þú að skilja eftir merki?” 

/ 

“Eg kem aftur á morgun.” 

“Kæra María, hvað vilt þú að þetta fólk geri?” 


í i t ti T ,«' 


152 



“Trúi raunverulega. Það er aðeins til einn Guð og ein 
trú.” 

“Munuin \'ið geta komist í gegnuin allt þetta? Það of- 
sækja okkur margir vegna þess áð við sjáum.” 

“Þið munuð þola það, englarnir inínir.” 

“Kæra María, hvers óskar þú þér frá okkur hérna?” 

“Að trú ykkar sé sönn og raunveruleg.” 

“Kæra María, má þessi frú (dr. Darinka Glamuzina) 
snerta þig?” 

“Það verður alltaf til fólk eins og hún. Látið hana koina.” 

“Hún er að snerta hana. Hún fór! I-Iún fór!” 

Bömin byrjuðu að syngja lofsöng um Maríu og mann- 
ijöldinn tók undir. 

“Ljósið! Ljósið! Það er hérna. Kæra María, mun þessi 
litli drengur, Daniel, nokkum tíma geta talað? Gerðu það 
fyrir okkur að gera kraflaverk svo að allir trúi okkur. Þetta 
fólk elskar þig , mjög mikið. Kæra María. Gerðu eitt krafta- 
verk. Hún er að líta á hann. Kæra María...” 

Kozina. 

“Horflr him enn á drenginn?” 

“Hún er að skoða drenginn. Hann er mállaus og hejTnar- 
laus. Kæra María. Segðu eitthvað, gerðu það, kæra María.” 

“Látum þau (Foreldra Daniels) trúa því staðfastlega að 
haim hljóti lækningu. Farið í Guðs friði.” 

“Hún er farin. Sjáið. Ljósið!” 

Það var aftur byrjað að syngja. 


153 



S jöundi dagur 


A sjöunda degi þróuðust hlutirnir á nýjan hátt. Það hafði 
sérstaka þýðingu bæði fýrir þeunan dag og það sem síðar 
gerðist í Medjugorje. Vegna þess hve margt gerðist höfum 
við stytt samtalið milli fÖður Jozo og ungmemianna fimm. 
Það sjötta Ivan Dragicevic var ekki viðstaddur og kemur 
því ekki við sögu. Hlutum úr viðtalinu hefúr verið sleppt og 
efnið dregið saman, en engu hefúr verið bætt við. 

Þegar faðir Jozo hóf þetta viðtal hélt hann að börnin 
hefðu verið á saina stað og áður. En hann komst að raun u m 
að starfsmenn stjómvalda höfðu flutt börnin til nærliggjandi 
þorpa en þúsundir manna biðu þeirra á hæðinni í 
Bijakovici. Uni sexle> r tið voru þau í Cemo. 

Faðir Jozo. 

“Ivanka, segðu okkur hvað gerðist.” 

“Fyrst báðumst við fyrir eins og við erum vön. Síðan leit 
ég af tilviljim upp eftir hlíðinni og sá þar ljós. Ljósið 
hreyfðist í átt til okkar. Það \'ar fólk uppi á hæðinni og bæði 
fólkið og liæðin var baðað í ljósi. 

Stúlkurnar tvær sem höfðu keyrt börnin í þessari feið sáu 
þetta. 

“Sjáið þið Ijósið?” sögðu þær. 

“Við sjáum það.” 

Eg haföi ekki augun af þessu ljósi. Ég kraup niður og 
byrj aði að syngja. 

“Mirjana, um hvað talaðir þú \áð Maríu?” 


154 



“Ég spurði hana hvort henni mislíkaði það að við fórum 
af hæðinni til annars staðar. Hún sagði að það gerði ekkert 
til.” 

“I-Ivert fóruð þið?” 

“Til Cerno. Við merktum staðinn.” 

“ Þá spurðum \'ið Maríu hvort henni væri ekki sama þó 
að við kæmum ekki aftur til hæðarinnar en færum þess í 
stað í kirkjuna. Það var eins og hún væri í vafa utn hvemig 
hún ætti að svara þessu. En hvað um það, hún sagði að sér 
væri sama.Hún birtist á sama tíma.” 

Jozo benti á skrifað blað sem hann var með. 

“Spurðuð þið þessara spurninga?” 

“Nei, við höf öum þær ekki með okkur.” 

“Við vorutn að borða þegar Vicka sagði okkur að lög- 
reglan væri á leiðinni og við ættum að fara annað til að sjá 
hvort María birtist á öðrum stað. Við höfðum fataskipti í 
skyndi og gleymdum blaðinu með skrifuðu spumingunum í 
fötunum sem við fórum úr. Við þurftum að flýta okkur af 
stað.” 

Ivanka: 

“Við spurðum áður en við fórum að borða hvort hún 
gæti skilið eftir sig tákn. Hún hreyfðist þá hægt frá okkur 
og ljósið birtist aftur á hæðinni þar sem fólkið var.” 

Mirjana. 

“Og hún sagði. Farið í Guðs íriði.” 

Jakov. 

“Hún sagði líka englamir mínir. Þegar við spurðum hana 
hvort henni væri ekki sama þó að hún birtist okkur í 
kirkjunni sagði hún. 

“Jú, englamir mínir.” 


155 



Mirjana. 

“I-Iún liorföi lengi á okkur eins og.” 

Jozo. 

“Hvað sögðuð þið við fólkið á hæðimii?” 

ÖIl. 

“Við fórum ekki upp á hæðina.” 

Ivanka. 

“Við vorum í Cerno, stutt frá Ljubuski. Við gátum séð 
hæðina þaðan.” 

Jozo. 

“Þið voruð í Cemo?” 

Öll. “Já, í Cemo!” 

Jozo. 

“I-Ivers vegna fóruð þið þangað fyrst fólkið var héma?” 
Vicka. 

“Vegna þess að lögreglumennimir komu til að fara með 
okkur á annan stað.” 

Jozo. 

“Er hinn staðurinn góður? Er hann líkur þessum hér'hjá 
okkur?” 

Ivanka. 

“Hann er svipaður.” 

Jozo. 

“Hvenær komu lögreglumennimir? Þið voruð héma 
þegar ég kom og minntust ekkert á þetta.” 

öll. 

“Þeir komu um tvöleytið.” 

Jozo. 

“Var fólk hjá ykkur?” 

Vicka. 


156 




“Enginn! Við vorum ein með stúlkunum tveimur. Þær 
sáu 1 jósið á leiðinni.” 

Marinko. 

“Við ræddum það eftir þetta viðtal hvort börnin ættu að 
fara þangað sem fólkið beið þeirra og segja því frá því hvað 
gerst hefði. En vegna þess að mannfjöldinn var orðinn mjög 
mikill voru börnin hvött til að sýna sig ekki meira þennan 
dag.” 

Jozo. 

“Mirjana, hvað inundir þú segja við fólkið? Það bíður 
enn á hæðinni.” 

Mirjana. 

“Það er eitthvað sem ýtir á mig að fara til hæðarinnar. 
Eitthvað sem vill að ég segi: María birtist annars staðar. 
Hún sagði okkur að við ættum að fara í kirkjuna og sjá hana 
þar. Við ættum að segja að sanntrúaðir kristnir menn eigi að 
fara í kirkjuna.” 

Jozo. 

“Farið þá og segið fólkinu það.” 

Vicka. 


“Faðir, ekki gera þetta. Lögreglan sagði okkur að fara 
þangað ekki fyrr en fólkið v'æri farið, eftir níu. Hún sagði 
við okkur: Ef þið viljið þá getið þið farið í kirkjuna og orðið 
ykkur þar til skammar en þið ættuð ekki að hafa allt þetta 
fólk að fíflum og láta það elta ykkur þangað. Látið ekki sjá 


ykkur. Fólkið er hætt að vinna. Enginn vill gera neitt. Allir 
hugsa um það eitt að sjá ykkur.” 


Jozo. 


“En María sagði ykkur að segja fólkinu frá einhverju. Ef 
þetta var María, livernig þorið þið þá að gera það ekki?” 


157 



Vicka. 

“Ég vil ekki gera neinum rangt til. Ég segi fólkinu þetta. 
Eg veit að það kemur aftur. Þetta mun berast út. Eg ætla að 
segja öllum hvað ég hef séð.” 

Ivanka. 

“Látið einhvern annan tala til fólksins.” 

Jozo. 

“Við getum ekki gert það vegna þess að við höfum ekki 
séð neitt.” 

Vicka. 

“Þíi skilur mig ekki, faðir. Við töluðum við fólkið í gær- 
kvöldi. Við sögðum því allt sem María hefur sagt okkur. Og 
okkur gæti ekki Iiðið betur. Við erum mjög ánægð. Fólkið 
fór ekki fyrr en klukkan ellefu. Við sögðum þeim allt sem 
við \'itum, en ekkert er nóg.” 

Jozo. 

“Finnst ykkur að fólkið ætti að koma til kirkjunnar á 
morgun?” 

#11. “Já.” 

Jozo. “En ef fólkið kemur ekki?” 

Vicka. 

“Það væri gott. Það væri betra að aðeins við sex værum 

0 

þar. Okkur þætti betra að enginn kæmi, faðir. Eg er viss um 
að það yrði betra.” 

Jozo. 

“Kemur María vegna ykkar eða vegna fólksins?” 

Ivanka. 

“Vegna okkar. Hvers vegna valdi hún okkur?” 

Marija. 

“Ég held vegna okkar og líka vegna fólksins.” 


158 



Mirjana. 

“Ég held \'egna okkar og vegna fólksins til að la það til 
að skilja og styrkja trú þess. Hún sagði: Fólkið á að sættast. 
Mér fínnst vænt uni þetta fólk. I>að kom ekki hingað til að 
eyða tíma til einskis.” 

Vicka. 

“Ef \'ið förum til fólksins og reynum að tala við það, 
heldur það... Hver veit hvað það heldur. Það mun segja. 
Hvar voru þau? Þau hefðu átt að vera hér. Við vitum hvað 
það getur sagt. Þau sem trúa á Guð vita hvað hans er og 
munu læra allt sem þau verða að vita. En við vitum afar vel 
hvers vegna hinir komu, þeir komu til að hæðast að Maríu 
og fonnæla henni, - eða vera ineð háreysti svo enginn heyri 
eitt einasta orð. Ég hef séð þetta.” 

Þessi ummæli Vicku að hún niundi segja öllum sem híin 
hitti frá boðskap Maríu var það þýðingarmesta sem gerðist 
þennan dag og dagana á undan. Þetta urðu fyrirmæli til 
pílagríma um að fara í kirkjuna. 

Annað þýðingarmikið en uindeilt atvik sem gerðist 
þennan dag var það að böniin sögðu að María kæmi aðeins 
í þrjá daga, eða til fÖstudagsins 3. júlí 1981. 

í viðtali mínu við föður Jozo 11. ágúst 1983 bað ég hann 
um skýringu á þessari staðhæfingu bamanna sem reyndist 
röng. Hann skýrði þetta þannig að til að styrkja trú 
bamanna hefði hann gefið þeim biblíuna til að lesa, einnig 
bók um undrin í Lourdes þar sem María birtist nítján 
sinnuin. Börnin komust að þeirri niðurstöðu að birtingarnar 
ættu að vera jafiimargar hér og sögðu. “Föstudagurinn 
verður okkar síðasti dagur.” I>au töldu allar birtingar frá 
niiðvikudegi 24. júní til 30. júní en þær voru sextán. Sumir 


159 



sögðu að einhveijir hafi komið þessari tölu inn hjá 
bömunum til að binda enda á þetta ástand. 

Hvemig sem þessu kann að vera háttað þá hélt María 
áfram að birtast bömunum. 

Á laugardaginn komu ungmennin ekki saman. Ivan var 
heima hjá sér, Vicka var að tína blóm og Marija var heima. 

Vicka sagði. 

“begar tíminn var kominn voru fingur mínir orðnir 
stirðir. Ég féll á kné.” 

Marija sagði. 

“Ég var heima og hélt að María kæmi ekki aftur. Ég var 

# 

á leið inn í herbergið mitt og sá þá Maríu. Eg féll á kné. 

* 

Ana sem var fyrir aftan mig hljóp í burtu. Eg var ein og 
baðst fyrir. Seinna sagði ég við hin. María var hjá mér. Þau 
höfðu líka séð hana. Þess vegna hittumst við aftur á sunnu- 
daginn og hún kom. Þá sögðum við að þetta væri öðru vísi 
en í Lourdes.” 

Samkvæmt frásögn bamanna af viðburðum sjöunda 
dagsins fóm þau til Bijakovici um kvöldið og fréttu þar að 
Marinko Ivankovic hefði verið tekinn af lögreglunni til yfir- 
heyrslu. Klukkan var orðin tíu en þau ákváðu að fara á 
stöðina og segja lögreglunni að Marinko bæri ekki ábyrgð á 
birtingum Maríu og væri ekki sekur um neitt. 


Cc 


160 



Attundi dagur 


í frásögn ungmennanna um sýnina í Cemo voru boð til 
fólksins um að mæta í kirkjunni. Faðir Jozo talaði við mig 
11. ágúst 1983 um hvað það var sem fékk hann lýrst til að 

9 

trúa sannleiksgildi þessara birtinga. Eg spurði foður Jozo 
um hvaða reynslu hann hefði orðið fyrir. 

Jozo. 

“Ég leið sálarkvalir út af þessum atburðum. En á sama 
tíma gerðist eitthvað innra með mér sem hvatti mig til að 
gera meira en hlusta aðeins á frásögn bamanna. Menn frá 
stjómvöldunum voru settir í málið til að stöðva þetta. Þeir 
sem trúðu gerðu það ekki með glöðu geði. Stúlkurnar tvær 
sem urðu vitni að því sem gerðist í Cemo urðu að hætta 
störftim vegna þessarar reynslu sinnar. Lögreglan beitti 
beinum afskiptum. Það kom maður til móður Vicku og 
sagði. 

“Zlota, láttu börnin ekki fara aftur í kirkjuna, láttu börnin 
hætta. Þetta verður þér annars erfitt.” 

Zlota svaraði. 

r 

“Eg sé til, ég veit ekki. H\'er getur skipað barni hvað það 
á að gera?” 

Stundum kom lögreglan um miðjan dag til að hitta 
börnin og reyna að stöðva þau eftir að stúlkunum tveimur 
hafði mistekist. Lögreglan vildi að börnin færu ekki upp á 
hæðina og ekki til fólksins. Hún spurði fólkið í þorpinu um 
ferðir bamanna. Hún spurði fólkið á akrinum, í þorpinu, 
hvar sem var. 


161 



Bömin sem vissu um þetta hlupu frá þorpinu gegnum 
víngarðana í átt til kirkjunnar. Á leiðinni skiptu þau jafnvel 
um föt og reyndu að dulbúast. Þetta var eins og feluleikur. 
Meðan þessu fór fram, segir faðir Jozo, var ég í kirkjunni 

9 

og bað. Eg fann sem prestur til mikillar ábyrgðar. 

Fólkið spurði spurninga og ég varð að segja eitthvað við 
fólkið, við systumar og hina prestana. Mér leið eins og 
Móses á leið yfir Rauðahafið og vissi að ég gat aðeins snúið 

9 

mér til Guðs. Enginn maður gat bætt úr þörf minni. Eg bað: 
“Guð ég veit að þú talaðir við Abrahain, Móses og aðra. 
Þessa daga eru hér þúsundir manna. Segðu mér hvert þetta 

9 

fljót fellur. Eg þekki h\'orki ósinn né uppsprettuna.” 

Ég var aleinn í kirkjunni. Þá gerðist eitthvað sem mér 
fínnst þýðingannikið. Það varð mér opinberun og það 
breytti lífi mínu. Ég heyrði rödd segja. 

“Kom þú út og vemda bömin.” 

Ég hlýddi, yfírgaf allt og flýtti mér út úr kirkjunni. Þegar 
ég var að fara út um miðdyrnar komu bömin hlaupandi á 
móti mér meðfram vinstri hlið kirkjunnar á flótta undan 
lögreglunni. 

Þau sögðu. 

“Lögreglan er að elta okkur. Feldu okkur. Þau þyrptust í 
kringum mig og voru grátandi. Ana, systir Vicku, var með 
þeim og því seld undir sömu sök. Ég faðmaði börnin að mér 
og fór með þau inn í prestsetrið. Ég læsti þau þar inni í auðu 
herbergi. 

Lögreglan kom skömmu seinna og spurði. 

“ Hefúr þú séð bömin?” 

9 

Eg svaraði. 

“Já, ég sá þau.” 


162 



Lögreglan flýtti sér til Bijakovici eins og hún gat til að 
ná þeim. 

Eftir að lögreglan var farin fór ég inn til að tala við 
bömin. Ég bauð þeim að vera á prestsetrinu svo þau næðust 
ekki. Stuttu seinna birtist María þeim í herberginu. Alls 
birtist hún þeim sjö sinnum í þessu herbergi. 

Seinna þennan dag bárust fréttir til fólksins sem beið á 
hæðinni um að það yrði messað í kirkjunni utn fimmleytið. 

Uni þessa fyrstu kvöldinessu sagði faðir Jozo. 

“Kirkjan var svo yfírfull af fólki að ég gat ekki einu sinni 
rétt frain hendumar þegar ég sagði. 

“Guð sé með ykkur.” 

“Ég bað fólkið að biðja og fasta, biðja Guð að hjálpa 
okkur til að skilja hvað hér væri að gerast. Og fólkið 
svaraði einum róini. Það munum við gera.” 

W 

Eg spurði foður Jozo hvers vegna hann tengdi messuna 

birtingu Maríu. Hann sagði. “Er hægt að bjóða fólkinu 

0 

eitthvað betra? Eg vil að fólkið hætti að vera áhorfendur og 
verði þátttakendur í atburðunum.” 

Það var einmitt þetta sem gerðist í raun. Ahorfendurnir 
urðu þátttakendur. Reynsla bamanna, sjáendanna, varð 
reynsla fólksins. 


163 



María og faðir Tomislav 

Svetozar Kralejevic segir frá: 

Klukkan tvö ætlum við, systir Lucy og ég, að fara til 
Vitina, á prestsetrið þar sem faðir Tomislav Vlasic býr. 
Hann hefur verið heilsuveill og ekki komið hingað til 
Medjugorje í nokkra daga. Systir Lucy ætlar að heilsa upp á 
hann og skilja mig síðan eftir hjá honum svo að ég geti 
talað við hann. 

r 

Areiðanlega munum við ræða um samkomulagið milli 
biskupsins og grámunkanna vegna Medjugorje málsins. 
Sérstaklega langar mig til að forvitnast um tvo fundi hans 
og biskupsins. Sá fyrri var 28. nóvember þegar Zanic 
biskup kallaði fyrir sig á biskupsskrifstofuna í Mostar 
sóknarprestinn sem þar var, föður Tomislav Parvan, 
prestana Ivan og Pero, systur Janja, eiunig Maríja, h'an og 
Jakov. Biskupinn ræddi við þennan hóp um föður Tomislav 
Vlasic og bar fram alvarlegar ákærur á hendur honum. 
Þessar ákærur komu mjög illa við Jakov. I-Iann hágrét á 
biskupsskrifstofunni og var miður sín í marga daga á eftir. 
Satt að segja kom þetta illa við okkur öll og gerir enn. 

Nokkru áður en þetta gerðist hafði Zanic biskup borið 
þessar sömu ásakanir upp við alla biskupana í Júgóslavíu. 
Svo virðist sem Zanic biskup hafi klifað á þessum sömu 
ásökunum í samræðum við alla sem til hans komu í Mostar. 

Eg hef mælt mér mót við Zanic biskup klukkan tíu á 
sunnudaginn. Mig langar til að ræða við biskupinn aðallega 
vegna þess að flestir sem koma af hans fimdi tala illa um 
atburðina í Medjugorje. Sumt af þessu fólki er ekki í and- 


164 



legu jafnvægi og haldið grimmum fordómum gegn grá- 
munkunum og unga fólkinu sem sér Maríu hér í 
Medjugorje. Mig Iangar til að hitta hann vegna þess að ég 
álít að fordómalaust fólk sem veit hvað hér er að gerast ætti 
líka að ræða við hann. 

Stephen L, vinur minn í New York, sagðist virða 
skoðanir mínar á þessu máli, hins vegar væri sér full 
kunnugt um það að þetta væri allt CIA samsæri. Þeir Iiefðu 
skipulagt þetta allt og kynnu vel til verka. Stephen ætlar að 
senda biskupnum skýrslu um málið. 

Eg hitti hér um daginn ungan grámunk sem réðist að mér 
með háværum spurninguni uni hvers vegna ég umbæri 
óhlýðni grámunkaprestanna við Zanic biskup hér í byggðar- 
laginu. Seinna komst ég að því að hann var heimilisvinur 
biskupsins í Mostar. 

Þetta er fólkið sem talar \'ið Zanic um atburðina í 
Medjugorje og elur á fordómum hans. 

Og nú bíðum við, ég og systir Lucy, i stofunni á prest- 
setrinu í þorpinu Vitina sem er rétt hjá Medjugorje. Hér býr 
Tomislav Vlasic með tveimur öðrum grámunkaprestum, 
þremur systrum í sömu reglu og litlum svörtum ketti. 

Það hefur ekki verið neitt símasamband milli Vitina og 
Medjugorje prestsetranna árum saman eftir að Tomislav 
var fluttur frá Medjugorje. I>að virðist ljóst að þetta er 
ákvörðun stjómvalda. 

Tomislav er að hvíla sig. Pílagrímar sem koma til 
Medjugorje koma oft til hans og ræða við hann. Rétt áður 
en við komum heimsótti hann stór hópur Itala en hann talar 
góða ítölsku. Hann þurfti að leggja sig en ein systranna 
sagði okkur að hann kæmi fljótlega lfam aftur. 


165 



Seinna sátum við tveir á tali í herbergi hans uppi á lofti. 
Við erum gamlir vinir og báðir prestar og við ræddumst við 
af einlægni. Við töluðum lengi saman. Að lokum sagði ég 
honum að ég hefði komið til að heimsækja hann sem 
gamlan vin en eiginlega ekki til að verða inér úti um viðtal. 

“Ég skal samt láta þig fá viðtal,” sagði hann. 

Ég dró þess vegna upptökutæki upp úr vasa mínum og 
tók upp það sem Tomislav hafði að segja. Hér er upptakan: 

María hefnr sagt okkur að vera ekki alltaf með orð 
hennar á vörumnn og segja við fólk. “Þetta eru orð Mariu. 
Hér er boðskapur hennar. ” Hún hefur brýnt jyrir okkur að 
geymct orð hennar hið innra með okkur, breyta þeim í verk 
og gera þau að eðli okkar, þannig að aðrir vilji likjast 
okkur. Hún hefur sagt okkur að lij'a boðskap sinn setn hóg- 
vœrt fólk Þaó sé nóg að heimurinn sjái Ijósið skina í liji 
okkar. 

Ilún hefur sagt við prestana i Medjugorje. “Helgið 
safnaðarfólkinu líf ykkar. Það er engin þörf á miklum 
rœðum yfirfólki á jjarlœgum stöðum. Menn þurfa að sjá trú 
ykkar i verki. ” 

Ekki orð. Iíverfið inn i leyndardóminn og látið Ijósykkar 
skína þaðan. Við erum með nóg aforðum i guðspjöllunum, 
i Biblíunni, en þetta eru dauð orð fyrir mér, nema það sé 
Ijós i mér, nema ég lifi þessi orð og láti þau skina frá mér í 
lífi minu. 

Hver sem reynir að útskýra þaó sem gerist í Medjugorje 
með rökfrœði hefur fyrir fram tapað orrustunni. Þessir 
atburðir eru leyndardómur. Reynið að skilja mannlegt eðli. 
Þegar við beitum afli okkar vekjum við upp afl annarra á 
móti okkur. Hver röksemdafærsla vekitr upp nýja röksemd 


166 



gegn henni. Þrœtnr sannfœra ekki annad fólk: Þœr leiða 
ekki til friðar vegna þess að þter ná ekki til hjartans og 
breyto mönnum ekki. 

r 

Eg verð að segja þér eins og er: Þegar ég stóð i öllum 
þessum erfiðleikum og vissi ekki hvað ég átti að gera bar ég 
fram mótmœli mín við hina heilögu Möður. Ihin svaraði 
mér gegnum Jelenu: 

“Þii jjekkir ekki mátt Guðs. Hœttu að eyða tíma jjínum i 
að skrifa sjálfum þér sendibréf. Notaðu bœnina. Elskaðu. ” 

Aðitr en jjetta gerðist haj'ði biskupinn bannað mér að 
tala i kirlgunni. Eg spurði Mariu gegnum Jelenu: 

“Hvað get ég gert til að þjóna þér i Medjugorje og í 
sóbt minni? ” 

Hún svaraði. 

“Elskaðu. Það er nóg aó elska. Ej'þú elskar nógu mikið i 
anda Jesú, þá tnun þér ekki reynast það erfitt að ná til 
fólksins. ” 

Þetta vakli þann skilning minn að með ástinni gœti ég 

breytt fólki. Röksemdafœrslttr œstu aðeins sjálfan mig upp. 

* 

Eg reyndi að ná sem dýpstum skilningi á jjessum skila- 
boðum sem ég fékk frá Maríu. Nú reyni ég að vinna 
hávaðalaust. Ganga fram í hirmi guðlegit Jjögn og friði sem 
fter alla hlitti til að samverka fil góðs. Eg get ekki unnið 
neitt gagn án þessa þögla máttar. 


167 



168 


vtívVíW^iöi I 



Skýrslan frá International 
Marian Research Institute 


1900 Tung Lu í Kína: Hópur sjáenda. 

r 

1900 Lucca á Italíu: Nokkrir sjáendur. 

1900 Tanganika í Afríku: Tvter konur. 

1900 Peking í Kína: Hópur sjáenda. 

1904 Zdunska - Wola í Póllandi: 

Sjáandi, einn ungur drengur. 

1906 Quito í Ekvador: Stúdeníar, prófessorar. 
1909 Bordeaux í Frakklandi: Sjáandi, ein kona. 
1911 Bruxelles í Belgíu: Einn karlmaður. 

r 

1914 Hrushiví Ukraínu: Tuttugu og iveir menn. 
1917 Barral í Portúgal: Þrjú börn. 

1917 Fatíma í Portúgal: Þrjú börn. 

1917 Bataille de la Mame í Frakklandi: 

Nokkrir hermenn. 

1918 Muzillac í Frakklandi: Þrjú börn. 

1920 Catane á Ítalín: Einn maður. 

1925 Tuy á Spáni: Einn maður. 

1926 Marlemont í Frakklandi: Eitt barn. 

1928 Ferdrupt í Frakklandi: Tvö börn. 

1929 Pontevedra á Spáni: Einn maður. 

1930 Campinas í Brasilíu: Einn maður. 

1931 Stenbergen í Hollandi: Ein kona 
1931 Ezquioga á Spáni: Tvö börn og hópur. 
1931 Izurdiaga á Spáni: Tvær ungar konur. 


169 



1931 Zumarraga á Spáni: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1931 Ormaiztegui á Spáni: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1931 Albiztur á Spáni: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1931 Bakaicoa á Spáni: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1931 Iraneta á Spáni: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1932 Beauraing í Belgíu: Fimm ungmenni. 

1932 Marmagan í Þýskalandi: 

Sjáendur ekki nafngreindir. 

1932 Metz í Frakklandi: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1933 Banneaux í Belgín: Ungstúlka. 

1933 Beauraing í Belgíu: Einn karlmctður. 

1933 Crollon í Frakklandi: Þrjú börn. 

1933 Onkerzela í Belgíu: Ein kona. 

1933 Harcy í Frakklandi: Einn karlmaður. 

1933 Houlteau - Chaineux í Belgíu: 

Karbnaður og tvö börn. 

1933 Lokeren - Naastveld í Belgíu: Tveir menn. 

1933 Etikhove í Belgíu: E'tnn karlmaður. 

1933 I-Ierzele í Belgíu: Fjöldi mcmna. 

1933 Olsene í Belgíu: Einn karlmaður. 

1933 Berchem Anvers í Belgíu: 

Sjáandi ekki nafngreindur. 

1933 Foy Notre-Dame í Belgíu: 

Sjáandi ekki nafngreinclur. 

1933 Melin í Belgíu: Sjácmdi ekki nafngreindur. 

1933 Tubize í Belgíu: Sjáandi ekki nafngreindur. 

1933 Verviers í Belgíu: Sjáandi ekki nafngreindur. 

1933 Wilrijk í Belgíu: Sjácmdi ekki nafngreindur. 

1933 Wielsbeke í Belgíu: Ein kona. 

1934 Roggliswil í Sviss: Einn karlmaður. 


170 



1934 Luceme í Sviss: Ein kona. 

1934 Marpingen í Þ>skalandi: Sjáanda ekki geíið. 

1935 Róm á Ítalíu: Ein kona. 

1935 Valmontana á Ítalíu: Ung slúlka. 

1936 Bouxiéres-aux-Dames í Frakklandi: Tvœr konur. 

1936 Ham-sur-Sambre í Belgíu: Tvœr konur. 

1937 Heede í Þýskalandi: Fjögur börn. 

1937 Bettin á Ítalíu: Einn karlmaður. 

1937 Oberbruckí Frakklandi: Ungstúlka. 

1937 Heede-im-Emsland í Þýskalandi: Fjórar stúlkur. 
1937 Saint-Bonnet í Frakklandi: Ungstúlka. 

1937 Tre Fontana á Ítalíu: Ung stúlka. 

1938 Saint-Pierre-la-Cour í Frakklandi: 

Sjáandi ekki nafngreindur. 

1938 Madrid á Spáni: Ungstúlka. 

1938 Wangen / Wigratzbad í Þýskalandi: Ein kona. 
1938 Kerizinen í Frakklandi: Ein kona. 

1938 Bochum í Þýskalandi: Ein kona. 

1938 Oberpleis í Þýskalandi: Ein kona. 

1939 Kerrytown á Irlandi: Fjöldi manna. 

1939 Dublin á Irlandi: Sjáandi ekki nafngreindur. 

1939 Saint-Placide í Kanada: Ein stúlka. 

1940 Marienfried í Þýskalandi: Ein stúlka. 

1940 Ortoncourt í Frakklandi: Ein stúlka. 

1940 Bodonnou í Frakklandi: Ein stúlka. 

1941 Alto de Umbe á Spáni: Ein stúlka. 

1942 Comamona á írlandi: Ein stúlka. 

1943 Girkalnis í Litháen: Fjöldi manna. 

1943 Athis-Mons í Frakklandi: Fjöldi manna. 

1943 Vemet-la-Varenne í Frakklandi: Tvö börn. 


171 



1944 Ghiaie-di-Bonate á Ítalíu: Ein stúlka. 

1944 Detroit í Bandaríkjunum: Ein kona. 

1945 Amsterdam í Hollandi: Ein kona. 

1945 Codosera á Spáni: Ein kona og sjáandi. 

1945 Vilar Chao í Portúgal: Ein kona. 

1946 Lle Pasman í Júgóslavíu: Nokkrir sjáendur. 

1946 Espis í Frakklandi: Tvœr stúlkur. 

0 

1947 Tre Fontane á Italíu: Karlmaður ogþrjú börn. 
1947 Montichiari á Ítalíu: Ein kona. 

1947 Casanova StaíFora á Ítalíu: Ein stúlka. 

1947 Vorstenbosch í Hollandi: Þrjú börn. 

1947 Emmerichberg í Ungverjalandi: Ein kona. 

1947 Tannhausen í Þýskalandi: Ein kona. 

1947 Kayl í Lúxemborg: Ein stúlka. 

1947 L’lle-Bouchard í Frakklandi: Fjórar stúlkur. 

1947 Plescop í Frakklandi: Þrjár stúlkur. 

1947 Bolzanet á Ítalíu: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1947 Gallinaro á Italíu: Ein manneskja. 

1947 Gramolazzo á Ítalíu: Ein manneslga. 

1947 Varzi á Ítalíu: Ein stúlka. 

1947 Forsweiler í Þýskalandi: Kona ogjjögur börn. 

1947 Arcachon í Frakklandi: Barn. 

0 

1947 Grottamari á Italíu: Barn. 

1947 le-Napoleon í Frakklandi: Þrjú börn. 

0 

1947 Montepoli á Italíu: Ein kona. 

1947 MUnchen í Þýskalandi. Ein kona. 

1947 Tyromestice í Slóvakíu: Þrír smalar. 

1947 Trois-Riviéres í Kanada: Einn karlmaður. 

1947 Urucaina í Brasililíu: Einpersóna. 

1948 Maila á Ítalíu: Nokkur börn. 


-'líy ~ T J f - í i t ti T ,«' 


172 



1948 Grimigliano á ítalíu: Ungstúlka. 

1948 Marima di Pisa á Ítalíu: Fjöldi manna. 

1948 Ponsacco á Ítalíu: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1948 Remola á Ítalíu: Eitt barn. 

9 

1948 Róm á Italíu: Ungur maöur. 

1948 Castelmadama á Ítalíu: 

Sjáendur ekki nafngreindir. 

1948 Zischovvicz í Tékkóslóvakíu: Þrjár stúlkur. 
1948 Montlucon í Frakklandi: Einn karlmaður. 
1948 Lipa á Filippseyjum: Ein persóna. 

1948 Aspang í Austurríki: Einn karlmaður. 

1948 Liart í Frakklandi: Fjöldi manna. 

1948 Saint-Jean-aux-Bois í Frakklandi: Ein kona. 
1948 La Forclaz í Frakklanéi: Einn karlmaður. 

1948 Cluj í Rúmeníu: Fjöldi manna. 

1948 Frascati á Ítalíu: Sjáenda ekkigetið. 

1948 Licete á Ítalíu: Sjáenda ekki getið. 

9 

1948 Lucca á Italíu: Fföldi manna. 

9 

1948 Nocera Superiore á Italíu: Eitt barn. 

1949 Dueren í Þýskalandi: Ein kona. 

1949 Lublin í Póllandi: Fjöldi manna. 

1949 Zo-Se í Kína: Einn maður. 

1949 Fehrback í Þýskalandi: Ungstúlka. 

1949 Bergalla á Ítalíu: Sjáenda ekki getið. 

1949 Loano á Ítalíu: Sjáanda ekki getið. 

1949 I-Iasznos á Ungverjalandi: Fjöldi manna. 

1949 Montreal í Kanada: Einn maður. 

1949 Dublin á írlandi: Sjáenda ekki getið. 

1949 Balestrino á Ítalíu: Ein kona. 

1949 Palmira í Kólumbíu: Ungur maður. 

173 





1949 Bógóía í Kólumbíu: Ungitr mciður. 

1949 Grimigliano á Ítalín: Ung stúlka. 

1949 Heroldsback í Þýskalandi: Fjögur börn. 

1949 Weert í Hollandi: Einn maöur. 

1949 Sonnenhalb í S\'iss: Ein kona. 

1949 Wurzburg í Þýskalandi: Einn maður. 

i 

1949 Necedah í Bandaríkjunum: Ein kona. 

1950 Acquaviva á Italíu: Ung stúlkci. 

1950 Saint-Eugéne de Gamby í Kanada: Þrjú börn. 

1950 Ribera á Ítalíu: Tvö börn. 

1950 Denver í Bandaríkjunum: Ung stúlka. 

1950 Remagen í Þýskalandi: 2$ börn. 

1950 Perregaux í Alsír: Ein kona. 

1950 Guarciano á Ítalíu: Eitt barn. 

0 

1950 Casalicchio á Italíu: Ung kona. 

1950 Binghamton í Bandaríkjunnm: Ein kona. 

1950 Belmuttetá írlandi: Ungstúlka. 

1950 Bienvenuda-Usagre á Spáni: Einn karlmaður. 

1950 Padoue á Ítalíu: Ein kona. 

1951 Amarossi á Ítalíu: Ungstúlka. 

1951 Arluno á Ítalíu: Ein kona. 

1951 Oriolo Calabro á Ítalíu: Einn karlmaður. 

1951 Casalicontrada á Ítalíu: Einn karlmaður. 

1951 Dugny í Frakklandi: Þrjár persónur. 

1951 Tanguaí Brasilíu: Ungstúlka. 

1951 Tinos í Grikklandi: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1951 Baggio á Ítalíu: Ung stúlka. 

t 

1951 Bergame á Italíu: Ein kona. 

1952 Orria á Ítalíu: Fjöldi manna. 

1952 Róm á Ítalíu: Ein kona. 


O.tv 'J i 


174 



1952 Rotalben í Þýskalandi: Ein kona. 

1952 Niederback í Þýskalandi: Einn karlmaður. 

1952 Gerpinnes í Belgíu: Ungstúlka. 

1953 Cossirano á Ítalíu: Ung stúlka. 

9 

1953 Bivigliano á Italíu: Einn karlmaður. 

1953 Hubersent á Frakklandi: Þrjú börn. 

9 

1953 Santo Saba á Italíu: Ungur drengur. 

1953 Rómá Ítalíu: Ungstúlka. 

1953 Philadelphia í Bandaríkjunum: Ein kona. 

1953 Frignano Maggiore á Ítalíu: Ung stúlka. 

1953 Calabro di Mileto á Ítalíu: Ein kona. 

1953 Sabana Grande í Porta Ríko: Þrjú börn. 

9 

1953 Sýrakúsa á Italíu: Einn maður og ein kona. 

1953 Dubovytsya í Úkraníu: Ein kona. 

1954 Seredne í Úkraníu: Fjöldifólks. 

1954 Catane á Italíu: Ungur drengur. 

9 

1954 Vittoría á Italíu: Tvœr systur. 

9 _ 

1954 Mezzolombardo á Italíu: Einn karlmaður. 

9 

1954 Palenne á Italíu: Nokkur börn. 

9 

1954 Sasso Markoni á Italíu: Ein kona. 

1954 Marche-en-Famenne í Belgíu: 

Sjáendur ekki nafngreindir. 

1954 Eisenberg í Austurríki: Ung stúlka. 

9 

1954 Colombera di Avenza á Italíu: Einn karlmaður. 
1954 Pingsdorf í Þýskalandi: Tvter konur. 

1954 Saint-Tropez í Frakklandi: 

Sjáendur ekki nafngreindir. 

1954 Róm á Ítalíu: Ein kona. 

1954 Newcastle á Englandi: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1954 Banda í Lúxemborg: Nokkur börn 


175 



1954 Cosenza á Italíu: Einn maður. 

1954 Ibdes á Spáni: Nokkur börn. 

1954 Pombia á Ítalíu: Ein kona. 

1955 Reggio Emilia á Ítalíu: Ein kona. 

1955 Itauna í Brasilíu: Einn karlmaður. 

0 

1955 San Vincenzo á Italíu: Ein kona. 

1955 Eisenberg-a-Raab í Austurríki: Ein kona. 
1955 Róm á Ítalíu: Ein kona. 

1955 Ngom í Suður-Afríku: Einn maður. 

* 

1956 Assoro á Italíu: Fjögur börn. 

1956 Urbanía á Ítalíu: Nokkur börn. 

1957 Sausalito í Bandaríkjunum: Einn maður. 
1957 Cracovie í Póllandi: Ein kona. 

1957 Gasp í Kanada: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1958 Jorcas á Spáni: Sjáendur ekki najhgreindir. 
1958 Villa Barone á Ítalíu: Ein kona. 

1958 Turczovka í Slóvakíu: Einn maður. 

1958 Vallemaio á Ítalíu: Fjölskylda. 

1958 Mantoue á Ítalíu: Eilt barn. 

1958 Mílanó á Ítalíu: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1958 Temi á Ítalíu: Tvö börn. 

1959 Scheggia á Ítalíu: Fjögur börn. 

0 

1959 Vibo Valentia á Italíu: Ungur drengur. 

1959 Varsovie á Póllandi: Nokkrir menn. 

t 

1959 Stomarella á Italíu: Einn maður. 

1959 Ascona í Sviss: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1960 Acqua Voltri á Ítalíu: Einn drengur. 

1960 Paravati á Ítalíu: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1961 Thierenback í Frakklandi: Einn maður. 

1961 Garabandal á Spáni: Fjórar slúlkur. 


176 



1961 Brigueil-le-Chantra í Frakklandi: Ung síúlka. 

1961 Craveggia á Ítalíu: Ein kona. 

* 

1961 San Damiano á Italíu: Ein kona. 

1962 Skiemonys í Litháen: Ung stúlka. 

1962 Ladeira í Portúgal: Ein kona. 

1962 Chiari á Ítalíu: Ein kona. 

r 

1963 Verceil á Italíu: Tveir karlmenn. 

1964 San Vittorino Roman á Ítalíu: 

Sjáendur ekki nafngreindir. 

1964 Turczovka í Slóvakíu: Einn karlmaður. 

1965 Fribourg í Sviss: Ein stúlka. 

1965 Conchar á Spáni: Ein kona. 

# 

1966 Porto-San-Stefano á Italíu: Einn karlmaður. 
1966 Aim-el-Del í Líbanon: Ungur drengur. 

1966 Cabra á Filippseyjum: Ung stúlka. 

1966 Liége í Belgíu: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1966 Róm: Ungstúlka. 

1966 Ventebbio á Italíu: Einn prestur. 

1967 Nativitade í Brasilíu: Einn karlmaður. 

1967 Cefala Diana á Ítalíu: Fjögur börn. 

* 

1967 Raccula á Italíu: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1967 Fribourg í Sviss: Ein kona. 

1967 Bohan í Belgíu: Tveir karlmenn. 

1967 Mont-Laurier í Kanada: Ein kona. 

1967 Quebec í Kanada: Ein stúlka. 

1967 Oulx á Ítalíu: Ein kona. 

1968 St.Bruno-de-Chambly í Kanada: Nokkur börn. 
1968 Anse-aux-Gascons í Kanada: Nokkur börn. 
1968 Fort Kent í Bandaríkjunum: Ungur drengur. 
1968 Maille í Frakklandi: Fjögur börn. 


177 



1968 Palmar de Troya á Spáni: Fjórar stúlkur. 

1968 Zeitoun í Egyptalandi: Fjöldi manns. 

0 

1969 Florence á Italíu: Ein manneskja. 

1969 Barcelona á Spáni: Sjáenda ekki getið. 

1969 Mexíkóborg: Einn maður. 

1970 Milano á Italíu: Nokkrir menn. 

1970 Sherbroke í Kanada: Sjáenda ekkigetiú. 

1970 Limal í Belgíu: Einn karlmaður. 

1970 Maropati á Ítalíu: Ein kona. 

» 

1970 Lecce á Italíu: Ungur drengur. 

1970 Bayside í Bandaríkjunum: Ein kona. 

1970 Vladimir í Rússlandi: Einn karlmaður. 

1971 Pendiamo í Kólombíu: Ung stúlka. 

1971 Crétail í Frakklandi: Sjáanda ekki getið. 

1971 Luke Saint John í Kanada: Sjáanda ekki getið. 

1971 Sant Vicens del Horts á Spáni: Einn karhnaður. 

1972 E1 Mimbral á Spáni: Nokkrir menn. 

0 

1972 Porziano á Italíu: Nokkrir menn. 

0 

1972 Ravenna á.Italíu: Nokkur börn. 

1972 Drummondville í Kanada: 

Sjáendur ekki nafngreindir. 

1973 Akita í Japan: Einn maður. 

1973 Nitape í Perú: Trúaður maður og nokkw börn. 

1973 Mortzel í Belgíu: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1974 Dozul í Frakklandi: Ein kona. 

1974 Derval í Frakklandi: Einn maður. 

0 

1974 Gallinaro á Italíu: Ein persóna. 

1974 Cinquefrondi á Ítalíu: Ein kona. 

1975 Dugny í Frakklandi: Ungstúlka. 

1975 Binh Trieu í Víetnam: Einn maður. 


178 



1976 Cerdanyola á Spáni: Sjáendw ekki nafngreindir. 
1976 Betaniu í Venezula: Ein kona. 

1976 Olmos í Perú: Ung stúlka. 

1976 Puylaurens í Frakklandi: Einn karlmaður. 

1977 Rostov í Rússlandi: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1977 Kharkov í Rússlandi: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1977 Leningrad í Rússlandi: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1977 Le Fréchou í Frakklandi: Einn karlmaður. 

1977 Lamezia Terne á Italíu: Ungur tnaður. 

1980 Cuapa í Nicaragua: Einn karlmaður. 

1980 E1 Escorial á Spáni: Ein kona. 

1980 Ede Oballa í Nígeríu: Einn karlmaður. 

1980 Wu Fung Chi í Taivvan: Níu menn. 

1981 Meugorje í Króatíu: Nokkur ungmenni. 

1981 LaTalaudiére í Frakklandi: Ungstúlka. 

1981 Kibého í Ruwanda: Nokkur ungmenni. 

1981 Seoul í Kóreu: Ein kona. 

1981 Rómaborg: Ein kona. 

1982 Izbicno í Bosniu-Herzegovinia: Tvö börn. 

1982 Arguello í Argentínu: Hópur manna. 

1982 Damaskus í Sýrlandi: Ein kona. 

0 

1982 Nowra í Astralíu: Einn karlmaður. 

1982 Canton í Bandaríkjunum: Ein kona. 

1983 Penablanca í Chile: Ungur drengur. 

1983 San Nicolas í Argentínu: Ein kona. 

1983 Olavva í Póllandi: Einn karlmaður. 

1983 Surbiton á Bretlandi: Ein kona. 

1984 Keméguez í Frakklandi: Ein kona. 

1984 Montpinchon í Frakklandi: Ein kona. 

1984 Jell-el-Dib í Líbanon: Ungstúlka. 


179 




1984 Gargallo di Carpi á Ítalíu: Einn karlmaður. 

0 

1984 Krótóna á Italíu: Nokkrir menn. 

1984 Mushasha í Burundi: Einn karlmaður. 

1984 Kinshasa Zaire: Einn maður. 

1984 Bakersfield í Bandaríkjununi: Hópur manna. 

1985 Lvov í Úkraníu: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1985 Melleray á írlandi: Þrjú börn. 

1985 Carns á írlandi: Fjórar stúlkur. 

1985 Schio á Ítalíu: Einn karlmaður. 

1985 Olivete Citra á Ítalíu: Átta börn. 

1985 Sofferetti á Ítalíu: Nokkrir menn. 

1985 Bisceglie á Ítalíu: Ung stúlka. 

1985 Belluno á Italíu: Tvter ungar stúlkur. 

1985 Floridia á Ítalíu: Átta börn. 

0 

1985 Casavatore á Italíu: Nokkur börn. 

1985 Cleveland í Bandaríkjunum: Ein kona. 

0 

1986 Mazzano á Italíu: Ein kona. 

1986 Cardito á Ítalíu: Ung stúlka. 

0 

1986 Sezze á Italíu: Hópur manna. 

0 

1986 Belpasso á Italíu: Ungur drengur. 

1986 Cainpobasso á Italíu: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1986 Giubasco á Ítalíu: Einn karlmaður. 

1986 Verviers í Belgíu: Sjáendur ekki nafngreindir. 

1986 Nshnalen í Kamerún: Sex börn. 

0 

1986 Bilychi í Ukraníu: Tveir karlmenn. 

1986 Santa Fe í Bandaríkj unum: Ein kona. 

1986 Manila á Filippseyjuni: Nokkrir hermenn. 

1987 Borgosesia á Italíu: Einn karlmaður. 

1987 Hrushiv í Úkraníu: Ung stúlka. 

1987 Zarvanystya í Úkraníu: Hópur manna. 


180 



1987 Pochayiv í Úkraníu: Hópur manna. 

1987 Port-a-Prince á Haiti: Einn maður. 

1987 Esmeraldas í Ekvador: Ungur drengur. 

9 

1987 Inchigeela á Irlandi: Tvœr ungar stúlkur. 

9 

1987 Bessbrock á Irlandi: Konci og drengur. 

9 

1987 Mayfield á Irlandi: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1987 Granstown á írlandi: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1987 Cortnadreha á írlandi: Ung stúlka. 

1987 Mulevala í Mozambik: Ilópurfólks. 

9 

1987 Belpasso á Italíu: Ungur drengur. 

1987 Crosia á Italíu: Tveir vnglingar. 

1987 Terra Blanca í Mexíkó: Þrjú börn. 

1988 Hustusco í Mexíkó: Þrjár manneskjur. 

1988 Lubbock í Bandaríkjunum: Ilópur manna. 

1988 Scottsdale í Bandaríkjunum: Hópur manna. 

1988 Phoenix í Bandaríkjunum: Ein kona. 

1988 Grosby í Bandaríkjunum: 

Sjáendur ekki nafngreindir. 

1988 Tikfaw í Bandaríkjunum: Einn karlmaður. 

1988 E1 Cajas í Ekvador: Ein stúlka. 

1989 Burlington í Kanada: Einn karlmaður. 

1989 Agoo á Filippseyjum: Ungur drengur. 

1989 Marlboro í Bandaríkjunum: Einn karlmaður. 

1990 Denver í Bandaríkjunum: Einn karlmaður. 

1990 Conyers í Bandarikjunum: Ein kona. 

1990 Kurescek í Slóveníu: Einn karlmaöur. 

1990 Ilillside í Bandaríkjunum: Einn kcirlmaður. 

1990 Litmanova í Slóvakíu: Tvœr ungar stúlkur. 

1990 Beaumont-du-Ventoux í Frakklandi: Ein kona. 

1991 Halving í Frakklandi: Sjáendur ekki nafngreindir. 


181 



1991 Mozul í írak: Ein kona. 

1991 Arkansas / Texas í Bandaríkjunuin: Ein kona. 

1991 San Bruno í Bandaríkjunum: Tveir karlmenn. 

1992 Moskva í Rússlandi: Sjáendur ekki nafngreindir. 
1992 Falmouth í Bandaríkjunum: Ein kona. 

1992 Enfield í Bandaríkjunum: Einn karlmaóur. 

1993 Thu Duc í Víetnam: Ein stúlka. 

1993 Arc-Watripont í Belgíu: Ungur drengur. 

1993 Belleville í Bandaríkjunum: Einn karlmaður. 

1993 Cincinnati í Bandaríkjunum: Ein kona. 

* 

1993 New S. Wales í Astralíu: Einn karlmaður. 

1993 Rochester í Bandaríkjunum: Einn karlmaður. 

1994 Emmitsburg í Bandaríkjunum: Ein kona. 

1996 Brooklyn í Bandaríkjunum: Einn karlmaður. 
1999 Marpingen í Þýskalandi: Þrjár konur. 


182 



